KAMUSUN 
KAYAN KIDAN HAUSA 


SA'IDU MUHAMMAD GUSAU 


Century Research and Publishing Limited 
Abuja Kano Kaduna Ibadan Lagos Zaria 


© Sa'idu Muhammad Gusau, 2016 
Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, 
Jami'ar Bayero, Kano, Nijeriya 


ISBN 978-978-48643-6-7 


An fara bugawa a shekarar 2016 
An sake gyarawa da bugawa a 2017 


Ba a yarda a sarrafa wannan littafi ta kowace hanya ba, 
ba tare da yarda da izinin mawallafi ba. 


Publishers 
Century Research and Publishing Limited 
Kano-Nigeria 


ABUBUWAN DA KE CIKI 


Godiya 
Sadaukarwa 
Gabatarwa 


Mashigan A-Z na Kamusun Kayan 
Kidan Hausawa : : 


Kamusun Sunayen Makadan Baka na 
Hausa : : : : : 


ili 


35 


GODIYA 

Godiya ta tabbata ga Allah, wanda ya yi mana 
ni'ima ta lafiya da fahimta, kuma ya ba mu damar 
rubuta wannan littafi na Kamusun kayan kidan Hausa. 
Tsira da amincin Allah su duma ga Annabin Rahama, 
Manzon Allah, sallallahu alaihi wa sallama. 

Mutane da yawa sun ba da gudummawa wajen 
harhada wannan kamusu. Wasu daga cikinsu su ne 
Malam Nura Lawan Danmusa da Iliyasu Garba Minjibir 
da Aminu Mika'il Yusuf da Malam Iliyasu Isa 'Yanteloli 
Jega da Dr. Anas Sa'idu Muhammad da Yusha'u Sa'idu 
Muhammad da Malam Nasir Hassan Haris da Kamilu 
Dahiru Gwammaja da Kubra Muhammad Abba da 
Hajiya Maryam Sangandale da Alhaji Al-Hussein 
Shu'aibu Burji da kuma Malam Hassan Hasheer Sa'eed, 
Graphic da Aminu Muhammad Danbatta. 

Ina rokon Allah, tabaraka wa ta'ala, ya saka wa 
kowa da alheri. Allah ya biya. 


Sa'idu Muhammad Gusau, 
Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, 
Jami’ar Bayero, Kano 
Asabar, Ramadan 6, 1437 H. 
Yuni 11, 2016 M. 


SADAUKARWA 

Ina sadaukar da wannan aiki zuwa ga makada 
da mawakan baka na Hausa wadanda suke ta ba da 
gudummawa wajen bunkasawa da dada inganta 
rayuwar alummar Hausawa, musmaman ta fuskar 
harshe da adabi da al adu. 

Haka kuma ina sadaukar da wannan aiki zuwa 
ga manazarta da daliban ayyukan adabin baka na 
Hausa, musamman wadanda suka himmatu wajen 
tattarowa da tace wakokin baka da mayar da su a 
rubuce bisa dokoki da Kka'idoji na nazarin wakar baka, 
sannan da tantance kayan kidan da Hausawa suke 
amfani da su a kade-kadensu da a wakokinsu. 


Allah ya sa mu dace. 


GABATARWA 

An jima ana bukatar a sami wani kebabben aiki 
game da kayan kida wadanda Hausawa suke amfani da 
su wajen kade-kadensu da kuma wake-wakensa. 
Amma wani abin ban sha'awa, masana da manazarta 
adabi da aladun Hausawa sun yi ayyuka iri-iri 
wadanda suka shafi bayanai a kan sunayen kayan kida 
da fasalolinsu da yanayin sarrafa su da makamantan 
haka. Masu nazari kuma a kundayen bincike bisa 
matakai na karatun digiri na daya ko na biyu ko na uku 
su ma sun kakkawo wasu bayanai a kan kayan kidan 
Hausawa. 

Wasu misalan ayyuka wadanda aka yi nazarin 
kayan kidan Hausawa sun hada da mukala ta Salihu, 
A.A (1978), Kade-kaden Hausawa da bushe-bushensu, 
Makon Hausa na 7, Kano: Jami'ar Bayero da Salihu, A.A. 
(1985), Kade-kaden Hausawa da bushe-bushe da 
kayan yin su, Makon Hausa na 13, Kano: Jami'ar Bayero 
da Yahaya, I. Y. (1983), 1985), Tsarin kayan kidan 
Hausa da muhallan kada su, Harsunan Nijeriya dtii, 
Kano: Cibiyar Nazarin Harsunan Nijeriya, Jami'ar 
Bayero da Ibrahim, M.S. (1983), Kowa ya sha kida. 
Zaria: Longman Nigeria Limited da Gusau, S.M. (1996), 
Makada da Mawakan Hausa, na daya. Kaduna: Fisbas 
Media Serbices da Gusau S M. (2016) Makada da 
Mawakan Baka na Hausa, na biyu. Kano: Century 
Research and Publishing Limited da Gusau, S.M. 
(1983). Wakokin noma na baka: yanaye-yanayensu da 
sigoginsu, Kundin Digiri na biyu. Kano: Jami'ar Bayero 
da Dangambo, A. (2007), Rabe-raben adabin Hausa 
(Sabon Tsari). Kano: K.D.G. Publishiers da Edward, B.F. 
(1971), Hausa Court Music in Kano, Kundin digiri na 
uku. Columbia: Jami'ar Columbia da makamantansu. 

Wannan littafi, Kamusun kayan kidan Hausa 
yana a matsayin mabudi na rubuta littattafai da za a 
iya tattara kayan kidan Hausawa zalla a wuri daya a 
kuma yi nazarinsu. An kuma gabatar da shi ne domin 


vi 


ya saukaka bukatuwar da ake da ita na marja'i a kan 
kayan kidan Hausawa da fasalolinsu. 

Akwai bukatar mu dada waiwayar wannan 
bangare na tattarowa da nazarin kayan kidan da 
Hausawa suke amfani da su a rabe da wasu sassan 
rayuwarsu ta yau da kullum wadanda ake hada su da 
waka da wadanda ake kadawa ana fitar da take da 
kuma wadanda ake kadawa ba take, ana rawa. 

Allah ya sanya wannan kamusu ya zama mai 
fa'ida ga masu neman ilimi a matakan karatu daban- 
daban da kuma a wajen masu neman fahimtar adabi 
da al'adun Hausawa. 

Allah ya taimake mu, ya sa mu dace. 


vii 


MASHIGAN A-Z NA KAMUSUN 
KAYAN KIDAN HAUSAWA 


A-daki-Gora: Babban 
gora ake rarake cikinsa, 
a fafe daga sama, a rufa 
shi da fatar akuya, 
sannan sai a dinga buga 
shi a kan wani tari na 
rairayi, yana ba da amo. 


A-daki-Gora 


A-daki-Buzu: Ana yin 
buzu ne da fatar rago 
ko akuya, amma buzun 
da za a yi kida da shi za 
a jeme shi, a kankare 
duka gashinsa, sai a 
dinga daurawa a gindi, 
ana dokawa, ana rawa, 
ana yin waka. 

Makadan a-daki- 


buzu suna yi wa 
malamai da ahalinsu 
wakoki. 


Akayau: Wani abu ne 
da yake ba da amo 
wanda ake daurawa a 
kafa, ana rawa, yana 
fitar da sauti. 

Ana kada shi ta 
hanyar daura shi a kafa 
ana rawa yana ba da 
sauti. 

Ana Kera akayau 
ne da karfe a zagaye. 
Sai a dura masa zobba 
na karfe kanana, kuma 
ana daura shi a kafa ne. 

A yayin amfani 
da akayau, akan jujjuya 
kafafu ne, ana rawa, sai 
ya dinga ba da amon da 
ake bukata. 

‘Yan wasa kamar 
yan koroso da “yan 
baura da 
makamantansu su ne 
suke amfani da akayau. 


Algaita: ana yin algaita 
ne da karan dawa gaba 
biyu sai a rarake su, a 
cire toton, amma ba za 
a debe tarkajiyar ba. 
Daga nan sai a tsaga 
tarkajiya ta gabar farko 
a fitar da beli. A saman 


wannan beli ne za a 
dinga daddanawa ana 
fitar da amon da ake so. 
Marikin algaita ta karan 
dawa zai dinga rika ta 
ne a daidai gwiwar 
gaba ta farko. 

Haka kuma ana 
kera algaita da wani 
farin karfe maras nauyi 
sai a yi masa wani baki 
mai dan fadi, dayan 
bakin sai a tsuke shi. 
Sannan sai a yi mata 
kananan Kofofi a saman 
ta wadanda ake 
daddafawa yayin da 
ake busawa. Wani 
lokaci akan rufe farin 
karfen da fata 
jemammiya ta karamar 
dabba. 

A takaice, algaita 
tana da dan tsayi, tana 
da baki biyu, daya yana 
da dan fadi, daya kuwa 
yana a tsuke wanda shi 
ne wajen busawa, tana 
da kananan kofofi a 
saman ta wadanda ake 
toshewa da budewa da 
yatsun hannu domin a 
samar da amon kida iri- 
iri. 

Mabusa algaita 
sukan busa ta a bikin 


salla da bikin nadin 
sarauta da bikin hawan 
daba da wasu 
bukukuwa na sarauta 
da wasu bukukuwan da 
Hausawa suke 
gudanarwa kamar bikin 
aure. Kuma ana yin kira 
da algaita, musamman 
mutum wanda ya je 
nesa sai a busa algaita a 
kira shi. 


anna 


Algaita 


Algajabba: Ita 
algajabba, abin kida ce 
da ake yi da kara gaba 
guda ko biyu. Ana 
rarake rabin karan ne, 
sauran rabin sai a bar 
shi da totonsa. 


Marikin 
algajabba yana rika 
wajen toton ne da 


hannu daya, hannu 
daya kuwa ana kadawa 
da shi ne. 


Ba'ala: Ba'ala wata “yar 
ganga ce wadda ake 
hadawa da abin kida na 
dunu don kara” wa 
gangar zaki. Kuma da 
hannu ake kada ba'ala. 

Makada game- 
gari ne suke amfani da 
wadannan ganguna na 
dunu da ba'ala. 


Bada: Ganga ce wadda 
ake yin kade-kaden 
aure da ita. 


Badujala: Ganga ce 
wadda take da baki 
biyu, amma an fi amfani 
da guda daya. Ana 
tanka kowane bakin da 
fatar akuya, a yi mata 
kanku, a kuma daure ta 
da tsarkiya. 

Akwai gangar 
badujala ta Hausa ta 
asali mai kama da farar 
ganga wadda ake kidan 
noma da ita da sauran 


ayyukan gayya. 


“Tg 


Badujalar Hausa 


Akwai kuma 
ganga  badujala ta 
Turawa wadda 


kungiyar kida ta “yan 
sanda suke amfani da 
ita da kuma wasu 
makada game-gari 
kamar Sa'adu Bori. 


Bata: Bata ganga ce 
wadda ake tanka ta da 
fafaffen itacen tsarkiya 
ko kwabre, sannan a 
rufa bakinta daya da 
fatar akuya, a yi mata 
kanku a tsuke da 
tsarkiya a kuma sa 
mata nake. Ana iya 


buga ta da hannu, kuma 
ana yi ana motsa a 
hamata. 

Ana amfani da 
bata a fadar Sarkin 
Yawuri, wasu kuma 
suna kidan takai da 
wasu wasannin 
gargajiya da ita. 


Bambaro: Makeran 
babbaku ne suke kera 
bambaro da wani 
siririn karfe wanda 
suke lankwasawa, su 
daidaita bakunansu 
guda biyu. Sannan su 
fadada lankwasar 
kamar misalin shan 
kuri, za su kuma biyo 
da shi ta tsakanin 
wadannan karafuna 
biyu da aka daidaita 
bakunansu. Daga nan 
sai a lankwasa labe- 
laben karfen ya yi tsayi 
kadan, kuma sai a dada 
lankwasa shi kadan ya 
yi kama da karin 
kunama kadan wanda 


shi ne kuma ake 
busawa. 
Bandiri/Mandiri: 


Bandiri ganga ce mai 
kama da fasalin rariya. 


Ana yin bandiri 
da silin ko katako mai 
laushi, sai a lankwasa 
shi a zagaye, a rufa 
bakin daya da fata ko 
tantani, sannan za a sa 
zaga don Kara amo. 

Ana buga bandiri 
da “yan yatsu ne, kuma 
ana rike shi ta silin ko 
katakon da aka hada 
shi. 

Yawancin masu 
kade-kaden bege suke 
amfani da bandiri. 


Bandiri 


Banga: Ana hada 
gangar banga ne da 
gwangwani sai a rufa 
da fata. Haka kuma ana 
yin ta da itace da ake 


fafewa a yi masa 
babban baki daya 
kawai daga sama. 


Wannan bakin ne ake 
rufawa da tantani ko 
samfara. Gangar banga 
ta so ta yi kama da 
taushi ko talle sai dai 


ba ta kai girman taushi 
ba. 

Ana kada banga 
da hannu ne tare da 
rataya ta a kafada. 

Ana amfani da 
banga a kidan fada ko a 
bikin aure ko suna a 
fada. 


Banga 
Bangari: Ana sassaka 
bangari da itace ne mai 
tsayi tare da yi masa 
bakuna biyu wadanda 
ake rufewa da fata. 


Ita gangar 
bangari doguwar ganga 
ce wadda ake rufa duka 
bakunanta biyu. Ganga 
ce mai fasalin dundufa 
sai dai ta dara dundufa 
fadi kwarai. 

Ita ma a kasa ake 
ajiye ta sannan a rika 
kadawa da gula, kuma 
wani lokaci makadinta 
yana iya kada irin ta 
uku duk a lokaci daya. 
Ana kuma amfani da 


gula daya ne a yayin 
kada su. 

Ana amfani da 
bangari a bikin daurin 
aure ko suna ko wani 
biki na sarauta. 


Bango: Ana yin bango 
da itace, sai a rufa shi 
da fata, a yi masa kango 
a zagaye fatar da aka 
rufa shi a daure da 
tsarkiya. Haka kuma 
ana manna wa fatar 
nake, kuma za a yi wata 
‘yar huda wadda za a 
dinga zuba wa gangar 
mangyada don ta yi 
laushi. 

Kayan hada 
bango sun hada da 
itace da nake da 
tsarkiya da mangyada. 

Ana amfani da 
bango wajen kidan 
wasannin dandali. 


Barankaci: Ana samun 
barankaci daga itacen 
kirya. Ana rike shi a 
hannun hagu a dinga 
motsa shi, sai 'ya'yan 
cikinsa su dinga ba da 
amo. 

Yawancin mata 
suke yin kida da shi. 


Begel: Ana hada begel 
da itace ne, a rufa da 
fata ko tantani sannan a 
daure ta da tsarkiya. 
Gangar begel tana da 
baki mai fadi ne. 

Makada game - 
gari ne suke amfani da 
gangar begel. 


Bindi: Wani abin busa 
ne da ake yi da gora ko 
duma wanda ake busa 
shi da baki tare da 
amfani da yatsu biyu ko 
uku wajen toshe 
hudojin jikinsa domin 
ya ba da amon da ake 
SO. 

Ana amfani da 
bindi a bukukuwan 
sallah ko shadi ko a 
wasan dandali. 


Bishi: Ana hada bishi 
da wani itace ne da ake 
kankare cikinsa da 
wajensa a yi masa baki 
biyu, kuma za a yi masa 
babban ciki kuma za a 
buda fuskarsa ta sama. 
Sannan za a rufa 
fuskokin biyu da fata a 
tanke da tsarkiya. 


Gangar bishi, 
ganga ce wadda 
makadan tauri suke 


amfani da ita da wasu 
masu kidan ayyukan 
jaruntaka. 


Bishi 


Buta: Babban gora na 
duma ne wanda ake 
fafe bakinsa sai a sa 
masa akayan a wuya. 
Daga nan za a dinga 
buga shi a kasa mai 
laushi ko yashi, sai ya 
dinga ba da amo. 

Yawanci, ana 
amfani da buta ne a 
kidan malamai da ake 
hadawa da amon a- 
daki-buzu. Ana kuma 
kaďa shi a wasannin 
tashe da a lokacin bikin 
suna ko aure. 


Bubaro: Wani dan 
karfe ne mai kama da 
karin kunama shi ake 


kadawa da babban dan 
yatsa na hannun dama, 
yayin da uwar jikin 
tana makale da labba, 
kuma hannun hagu ya 
danne ta sosai. 


Buzu: Ana jeme fatar 
akuya ko wata karamar 
dabba ne, sai a dinga 
daura ta a gindi, ita ce 
za a dinga dokawa da 
tafunan hannuwa biyu, 
ana samar da amo. 

Makada masu 
wannan kida su ake 
kira 'yan a-daki-buzu. 
Kuma an fi yin kidan 
malamai ta amfani da 
buzu. 


Caki: A kidan caki ana 
zuba wa gora ne 
tsakuwa a cikinsa, 
sannan sai a rufe bakin 
da fata. Daga nan ne za 
a rika girgiza shi yana 
ba da amo, musamman 
yadda ake motsa goran 
tsakuwoyin da ke 
cikinsa suna ba da 
sautin da ake bukata. 
Akan ajiye goran 
ne kasa ana bugawa da 
wani mikaken makadi. 
Haka kuma akan yi 


amfani da gwangwani 
kiwayayye kamar na 
fenti a bude bakinsa a 
zuba tsakuwoyi, kana a 
rufe sai da fata a dinke. 
Sai a dinga girgizawa. 
Ana amfani da 
caki a kidan dambe. 


Ceba: Wata butar duma 
ce ko gora wadda ake 
buda bakinta a zuba 
mata ‘yayan magarya. 
Daga nan za a dinga 
girgizawa tana ba da 
amo. 

Ana amfani da 
ceba a wajen kidan bori 


ko kidan wasu 

bukukuwa. 

Dankarbi ko Kanzagi: 
Wata  karamar 


ganga ce wadda ake 
sassakawa da itacen 
kirya. Siffar dankarbi 
ko kanzagi ta yi kama 
da ta kalangu, amma 
‘yar karamar ganga ce. 

Kidan dankarbi 
ko kanzagi yana tafiya 


ne tare da kidan 
kalangu. 
Dubi fasalin 


dankarbi a gaba inda aka 
yi bayanin kanzagi. 


Dakyarkyari: Ganga ce 
wadda take da baki 
biyu wadda ake sassaka 
ta da itacen Kirya ko 
waninsa, a rufa 
bakunan da fata. 
Sannan da gula ne ake 
kada ta, kuma ana iya 
rataya ta a kafada. 
Yawanci akan yi 
kidan noma ne tun ma 
ba na gayya ba da 
dakyarkyari. 


Duma: Duma wani abin 
saki ne wanda yake yin 
girma sosai. Ana fafe 
babban dume ne a 
saman sa, sannan a rufa 
bakin da fata wadda 
aka jima ana shafe ta da 
mangyada ko 
manshanu. Akan kuma 
daura igiyar tsarkiya 
wadda ake gitta ta a 
saman fatan domin ta 
dinga ba da damar 
sassauya amo. 

Makadin duma 
yana girke gindinsa ne 
a bisa gammo na kaba a 
kasa, sannan sai a dinga 
kada shi da abin kida 
na gula ko a wani bi 


akan buga shi da 
hannu. 
Yawanci makadan 


noma ne ko kidan 
dandali na samari da 
yan mata ko kidan 
gardawa masu sayar da 
magungunan gargajiya 
ke amfani da abin kida 
na duma. 


Dundufa: A wajen yin 
dundufa ana sassaka 
itacen kirya ko marke 
mai matsakaicin kauri 
ne. Sai a yi masa baki 
biyu daga nan sai a rufa 
bakunan da fatar sa a 
daure da tsarkiya. 

Ana kada 
dundufa ne daga tsaye 


ta amfani da abin kida 
na hurya. Sannan ana 
hada dundufa da wasu 
yan ganguna kanana 
guda biyu. Wani bi 
kuma akan sa ta a 
tsakiyarsu ko kuwa 
wani lokaci a gefenta 
na dama ko na hagu. 


Dunu: Shi dunu ana yin 
sa ne da gora babba 
bushasshiya wadda za 
a fafe samanta, sannan 
a rufe bakin da fata. 

Ana kada dunu 
ne da hannuwa a zaune 
ko a tsaye. Makada 
game-gari ne suka fi 
kada shi a bukukuwan 
aure ko wasu wasannin 
maza. 


Farai ko Farefarin: 
Wani abin busa ne da 
ake yi da karfe fari, mai 
dan tsayi wanda 
farefarin ya so ya yi 
kama da kakaki, amma 
bai kai tsayin kakaki ba. 
Farefari yana da baki 
biyu, daya yana da fadi, 
daya kuma karami ne, 
kuma karamin ake 
busawa. Farai kuma 


yana hudoji da iska 
yake shiga da fita. 

Yawanci a fadar 
Sarkin Musulmi 
Sakkwato ake amfani 
da shi, kuma Sarkin 
Musulmi kawai ake 
busa wa shi a farkon 
al amari. 

Mabushinsa a 
Sakkwato shi ne Magaji 
Maifarai. A yau akan je 
a yi wa wasu fadojin 
gayaunar busa shi. 
Kuma akan busa shi a 
bukukuwan sallah da 
hawan daba da 
ranekun juma'a. 


Farai 


Gage: Ana sassaka 
gangar gage da itacen 
dundu a hada jakinsa, a 
rufa da fatar gada ko 
tsari. Kuma akan yi wa 
gangar gage ado da 
zaren ulu da sauran 
abubuwa. 

Yawanci makada 
game-gari ne suke 
amfani da gangar gage. 


Galuji: Ganga ce wadda 
ake sassakawa da itace 
a rufa ta da fata a daure 
da tsarkiya. 


Ganga: Ganga ce 
wadda ake fafare cikin 
itace kwabre, mai kauri 
a yi masa baki biyu 
sama da kasa, sannan a 
rufe su da jemammiyar 
fata, a dinke bakunan 
da tsarkiya ko izga. Ana 
yi wa ganga kawa da 
wani kyalle wanda ake 
lullube ta da shi, har ma 
akan sa mata ulu. 

Ana rataye ganga 
a wuya a buga ta da 
makadi da hannu daya 
kuma ana tallabo ta 
baya. 

Ana amfani da 
ganga wajen kidan 
farauta da kidan gayya. 
Har ma kidan kasuwa 
da na bukukuwa da 
sauransu ake yi da 
ganga. 


10 


Gangami: Ana yin 
gangar gangami da 
itace mai dan kauri a 
sassake cikinsa da 
wajensa a yi masa baki 
guda biyu, sannan a 
rufe su da fata a dinke 
da tsarkiya ko zare ko 
izga. 

Yawanci, makada 


game-gari ne suke 
amfani da gangar 
gangami. 

Gangar Dutse: 


Wannan ganga, ganga 
ce wadda ake amfani da 
dutsi tare da dutsi wato 
makodi ko dutsi da 
wani makadi a dinga 
bugawa ana fitar da 
sauti. Ta haka Hausawa 
suke yin ganga da dutsi 
suna samar da amo da 
suke hadawa da murya 
su tayar da rauji na 
wakar baka. 

Yawanci, 
manyan mata sun fi 
amfani da dutsi su 
dinga yin wakokin nika 
da sauransu. 


Ganga-Tallabe: Ganga 
tallabe, ganga ce wadda 
ake hadawa da kwabre, 


a yi masa bakuna biyu. 
Za a rufa bakunan da 
fata ta yadda baki daya 
zai fi baki daya zaki. 

Makadan noma 
da ayyukan gayya suka 
fi amfani da gangar 
tallabe. 


Ganga-Tallabe 


Gangunan Turawa: 
Akan yi wa gangar 
Turawa fasali ne iri-iri. 
Wata gangar kuma da 
tafin hannu ake kada ta, 
wata kuma da makadi 
na itace wanda aka 
mulmule, mai santsi, 
kuma gajere matuka. 
Akwai ganga wadda 
ake yi da sassakakken 
itace, da aka yi wa 
santsi, ko wadda ake yi 
da karfe ne, tana kuma 
da maratayi. 


11 


Gangar Karfe 


Gangi: Babbar ganga ce 
mai girma, kuma tana 
da baki biyu wadda ake 
yi da itace mai karfi 
sannan a rufa ta da fata, 
a dinke ta da tsarkiya, a 
kuma yi mata kangu. 
Akan aje gangar gangi a 
kasa ko a rrataye ta. 
Sannan ana kada ta da 
gula ne. Gangi ganga ce 
ta kidan tauri da 


farauta da wasu 
ayyukan gayya. Wasu 
na kiran gangar gangi 
da gangar kidan caji a 
Kano. 


Gangi 


Garaya: Wani abin kida 
ne wanda ake samun 
wani koko ko buta ko 
gora ko duma wadda za 
a zuba wa tsakuwa. Za 
a rufe jikin kokon da 
fatar damo ko maraki 
ko tantani sai a daura 
wa goran dan dogon 
itace sai a daura 
tsarkiya ko wani zare 
da aka sarka da wuri. 

Abubuwan da 
ake yin garaya sun 
hada da tsarkiya ko 
zare, sandar itace da 
koko ko kurtu da wuri 
da akayau da fatar 
damo ko ta maraki ko 
ta tantani ko ta tsanke 
ko fatar guza. 


12 


Ana kada garaya 

da hannu ne da aka 
daje da zobba, sannan 
za a yi amfani da hannu 
daya wajen tattaba 
zaren. Wani bi akan 
hada tsarkiyar da wata 
'yar waya ko da wani 
tsinke gajere, mai dan 
fadi. 
Makadan bori ko kidan 
iskoki da wasu nau'o'in 
kidan sanaa suke 
amfani da garaya. 
Kuma akan yi kidan 
rakiyar watan Azumi a 
lokacin da ake sallamar 
iskoki da garaya. 


Garaya 


Garwa: Garwa ita ce 
garwar man kalanzir ko 
ta man gyada. 

Ita wannan 
garwar man kalanzir ce 
ake neman wadda ba 
komai a cikinta, sai a 
fafe saman ta, a 
komada tsakiyarta 


kadan, sai a rinka 
bugawa. 

Ana kada ta da 
hannu ko da wani 


makadi na guntun itace. 
Kuma ana yi mata 
masargafi a dinga 
rataya ta a kafada. 


Gauga: Ana yin gangar 
gauga da itace gajere 
wanda aka fafe cikinsa 
da wajensa. Daga nan 
sai a rufa bakunan biyu 
da fata, a kuma tanke 
su da tsarkiya. 

Ana kada gangar 
gauga da makadi ko 
kuma da hannu. 

Makada game- 
gari ne suke yin kida da 
ita gangar gauga. 


Gangar Dutse: Ganga 
ce wadda ake amfani da 
dutsi da dutsi a dinga 


bugawa suna ba da 
amo. 
Goge: Abin kida ne 


wanda ake samun koko 
matsakaici, kokona iya 
zama da aka fafe na 
gora ko duma ko jallo. 
Shi kokon ne za a 
sakala wa 'yar sanda a 


13 


tsakiyarsa wadda aka 
zarga wa yizga. Itacen 
da ake sa wa yizga na 
goge dogo ne. 

Ana goga goge ne 
ta amfani da jaki wanda 
ake dorawa a bisa 
uwargoge , kuma ana 
yi, ana motsa tsarkiya 
da yatsun hannu daya. 
Ta haka ake samar da 
amo na goge. 

Wasu sukan 
hada amon goge da na 
kidan kalangu. 

Ana amfani da 
goge wajen  kidan 
kalankuwa ko kidan ajo 
ko kidan game-gari na 
gidajen karawa da 
wuraren masha'a. 


Gumba: Ana sassaka 
abin kida na gumba da 
itace mai kwari, mai 
tsayi. Za a fafe cikinsa, 
za a yi masa bakuna 


biyu, sai a rufa daya da 
fata, shi kuma dayan sai 
a bar shi a sake. Za a 
tanke shi da tsarkiya, 
sama da kasa, kuma za 
a yi masa marataya 
domin a dinga rika shi, 
ina kuma iya ratayawa 
har sai ta kai gwiwa. 

Yawanci, makada 
game-gari ne suke kada 
gangar gumba. 


Gurmi: A yayin hada 
gurmi za a sami koko 
na duma ko na kwarya, 
sai a rufa shi da fatar 
damo ko guza. Daga 
nan, sai a sami itacen 


dundu gwargwadon 
tsayin da ake bukata sai 
a sako shi a cikin 


kokon. Sannan a sami 
izgar doki a daura a 
jikin itacen a sama da 
kasan kokon. 

Wasu daga cikin 
kayan hada gurmi sun 
hada da duma da fatar 
damo ko ta guza da 
izgar doki ko tsarkiya 
da itace mai tsayi 
gwargwadon bukata da 
mai wanda za a ding 
sakawa a hudar da aka 
yi wa kokon. 


14 


Makada game- 
gari suke amfani da 
gurmi a bukukuwan 


aure ko na suna ko na 
sana'o'i wani bi ma har 
da kidan bori. 


Gurmi 
Hadiyarla: Wata nau'in 
ganga ce wadda ake 
sassakawa da itace, a 
rufa ta da fata, a daure 
ta da tsarkiya, a yi mata 
kangu da gira, sai kuma 
a makala mata karfe 
mai zobba domin Kara 
mata zakin amo. 


Jakkada: Ita ma ana 
fafare itace ne, a rufa da 
fata a dinga kadawa. 

Ana kada 
jakkada a lokacin 
bukukuwan aure ko a 
wasannin samari da 
yan mata da sauran 
wurare. 


Jakkuta-Jakkuta: Ita 
wannan ganga ana 
sassaka itace ne kore, a 
yi mata bakuna biyu, 
wadanda ake rufawa da 


fata. Za a daure fatar da 
tsarkiya a yi mata 
kangu don ta yi tsauri 
sosai, a iya sarrafa ta 
yadda ake bukata. 

Makada game- 
gari ne suke amfani da 
gangar jakkuta. 


Jami: Ganga ce wadda 
ake yi da gudumbulin 
itacen kirya ko waninsa 
wanda za a rarake 
cikinsa kuma a yi masa 
bakuna biyu wadanda 
ake rufawa da fatar 


akuya. Za a yi wa 
gangar kangu wanda 
zai zagaye kowane 


bakin, sannan a daure 
su da tsarkiya, a tanke 
sosai. 

Ana kada gangar 
jami a tsaye ne ta 
amfani da makadi wato 
gula. 

Ana amfani da 
jami a kidan kokawa ko 
dambe ko a bukukuwan 
masu sana o'i. 


Jauje: Ita ma gangar 
jauje ana sassake itace 
ne a rarake cikinsa, 
sannan a rufe da fata a 
dinke da tsarkiya ko 


15 


kuma a buga wa 
kangun kusoshi dan ya 
dada tankewa. Ana 


kewaye wannan ganga 
da tsiraku. 


Ana amfani da 
gangar jauje ne a 
lokacin yaki ko a 


lokacin biki na sarauta 
ko kuma a kidan daren 
jumaa. 


Jauje 
Ganga 

wadda ake sarrafa itace 

a fitar da fasalinta. Za a 


Jimjita: ce 


sassaka 
masa bakuna biyu, 
sannan sai a rufe 
bakunan da fata, sai a 
dinke da tsarkiya. 

Ana kada jimjita 
da gula ne. 

Yawanci an fi 
amfani da jimjita a 
wajen kade-kaden 
masu sana'a. 


itacen, a yi 


Jita: Naura ce wadda 


ake shirya gangar 
jikinta da itace ko 
katako, sannan sai a 


daura mata igiyoyi 
biyar ko shidda tamkar 
yizgar doki ko tsarkiya 
wadanda ake tattabawa 
da wani makadi karami 
kwarai, suna ba da 
sauti. 


Jita 


Kacau-Kacau: Akwai 
abubuwa iri-iri da ake 
amfani da su wajen 
shirya abin kida na 
kacau-kacau. Akan sami 
sakaina a yayyanka ta a 
zagaye, a yi wa kowane 


yanki huda a 
tsakiyarsa, sai a zura 
wani dogon itace a 


dinga karkadawa da 
hannu. Wani bi kuma 
akan sami gwangwani 
ne a zuba masa 
tsakuwa a cikinsa, sai a 
zura Wani itace siriri a 
cikinsa, sai a daure. 
Itacen ne za a dinga 
rikawa ana girgizawa 
ana samun amo. 


16 


Makada game- 
gari ne suke amfani da 
kacau-kacau a kidan 
koroso ko kidan bori da 
sauransu. 


Kacau-Kacau 


Kakaki: Ana kera 
kakaki ne da wani farin 
karfe mai tsawo. Za a yi 
masa baki biyu, daya da 
fadi, daya kuma 
tsukakke ne, sannan 
akan yi masa kawa da 
yadiddika ko ulu. 

Kakaki dogo ne 
sosai, ba shi kuma da 
nauyi. Akan yi wa 
kakaki gabobi uku 
wadanda ake iya shigar 
da wani cikin wani, a 
yayin da ake ajiye da 
shi. Idan za a busa shi 


ne ake harhada 
tsayinsa. 
Wasu mabusan 


fada ne suke amfani da 
shi a  bushe-bushen 


sarauta. Ita kanta 
kalmar kakaki sunan 


sarauta ne ta masu 
busa kakaki. 


5 


Kakaki 


Kalangu: Ana sassaka 
kalangu ne da itace na 
aduwa ko na kirya ko 
na kimba. Daga nan, za 


a rarake cikinsa, 
sannan a sassake 
dukkan itacen domin 


ya ba da asalin da ake 
nema. Akan tsuke 
tsarkiyar kalangu, sama 
ya yi fadi, kasan kuma 
ya dan bude. 

Za a rufa bakin 
kalangu na daya da na 
biyu da fata, za a 
dunkule fatar, bakunan 
nasa biyu wadanda za a 


17 


yi wa kangu, kuma sai a 
daure su da tsarkiya. 

Ana kada 
kalangu da gula mai 
lankwasa wadda ta 
bushe da hannu daya 
na dama za a rike gula. 
Akan rataya kalangu a 
kafada ta hannun hagu, 
ana kuma matse 
kalangu a  hammata 
domin aji dadin sarrafa 
shi. 

Shi kuma 
kalangu ana buga 
kowane baki nasa ne. 
Amma baki na gaba shi 
aka fi duka lokacin yin 
kida domin ya fi zaki. 

Wasu makada ba 
sa rataya shi a wuya sai 


dai su matse shi a 
hammata, kuma da 
hannu biyu suke 


sarrafa shi wato hannu 
daya na rika makadi 


yana kada kalangu, 
daya hannun kuma 
yana amfani da shi 


wajen shafa kalangun. 
Ana amfani da 
kalangu a kade-kaden 
Hausawa daban-daban 
kama daga  kidan 
samari da yan mata da 
kidan bukukuwa da na 


wasannin gargajiya da 
sauran kade-kaden 
makada game-gari. 


Kalangu 


Kanjan: Abin kida ne 
wanda ake samun 
itacen kirya, a sassaka 
fasalinsa, sai a rufe baki 
daya da fatar akuya, a 
dinke da tsarkiya. 

Akan matse 
kanjan ne a tsakanin 
cinyoyi ko a hammata, 
sannan ana kada shi da 
gula. 

Kanjan abin kida 
ne da makada game- 
gari suke amfani da shi. 


Kanzagi: Yadda ake yin 
kalangu haka shi ma 
kanzagi ake yin sa. Sai 
dai abin kada kanzagi 
na tsumma ne guda 
biyu da ake nadawa a 


dinke da allura. Ana 
kuma rataya shi a 
wuya. Sannan akwai 


wasu kade-kade da ake 


18 


yi da kanzagi dogo 
kamar kidan gambara 
ko kamanci. A irin 
wannan kida, akan yi 
amfani da hannuwa ba 
da gula ba. 

Kanzagi mahadin 
kida ne na kalangu ko 
duma da sauransu. 


Kanzagi 


Kara-Kara: Kara da 
kara ne na dawa danyu 
ake tsantsagawa, sai a 
daure gindinsu waje 
daya, a rinka kadawa. 
Ana rika daurin 
karan da hannu daya, 
sannan a dinga buga shi 


da yatsu na dayan 
hannun. 
Makada game- 


gari ne suke amfani da 


kara-kara, kamar Bawa 
Namjji Jega. 


Pan 


Kara-Kara 


Kayau: Ana sassaka 
kayau ne da itace mai 
kwari, sai a rufa shi da 
fatar karamar dabba, a 
daure da zare ko 
tsarkiya. 


Kimba: A wajen hada 
kimba ana fafare itace 
ne a fitar da fasalin 
gangar, sannan a rufe 
bakunan guda biyu da 
fatar akuya, a yi musu 
kangu, sai kuma a 
daure su da tsarkiya. 

Kayan hada 
gangar kimba sun 
kunshi itace, kwabre da 
fata da tsarkiya da 
sauransu. Gangar 
kimba tana da maratayi 
wanda ake ratayata a 
kafada ko a rika ta a 
hannu. 


Kinsa: Ganga ce wadda 
ake yi da itacen kirya, 
sai a rufe bakunanta, a 
dinga kadawa. 


19 


Komo: Ana hada abin 
kida na komo kamar 
yadda ake yin garaya, 
kayan yin komo da 
garaya iri daya ne sai 
dai komo ya fi garaya 
tsayi sosai. A yayin 
kada komo ana hada 
shi da busar kaho. 

Bisa yawanci, 
makadan komo suna 
kada take ne, jarumai 
suna yin kirari. Ta haka 
ne ma kidan komo ya fi 
Shahara ga “yan farauta 
da “yan tauri. 


Kotso: Ana yin kotso ne 
da itacen kirya ko gawo 
ko kadanya ko kolo. Da 
farko za a fafare cikin 
itacen, a daidaita 
tsayinsa gwargwadon 
bukata, a fitar da 
bakunansa biyu, na 
sama da na kasa. Daga 
nan, sai a sami fatar 
tayi ko damo ko guza a 
rufa baki daya na 
saman. A yi masa kangu 
a daure da tsarkiya ta 
yadda za a tsuke saman 
da kasan. Za a manna 
wa saman fatar nake, 
sai kuma a daura zaga 
wato zare mai Kara 


amo da diri. Akwai 
kuma hudar da ake yi 
wadda ake likonta da 
sakar zuma. 

Kayan hada 
kotso sun Kunshi itace 
na Kkirya ko gawo ko 
kadanya ko kolo da fata 
ta tayi ko damo ko guza 
ko akuya ko gada da 
tsarkiya da zaga da 
nake da tsumma da 
kusa da karo da kibiya 
da daddawa da fari na 
Hausa da sauransu. 

Ana kada kotso 
ne da yatsun hannu, 
ana yi ana matse shi a 
karkashin — hammata. 
Haka kuma ana yi wa 
kotso  maratayi ta 
yadda za a iya rataya 
shi a kafada. 

Kotso iri biyu ne, 
akwai kotson Hausa 
maras tsarkiyar fata da 
kotson Fulani mai 
tsarkiya ta fata. Sannan 
kuma kotso ba shi da 
fadi, siriri ne bai kai 
girman kalangu ba. 
Kotso ya yi kama da 
banga, amma bai kai 
tsayi da girman ta ba. 

Ana amfani da 


kotso wajen kidan 


20 


sarauta da kuma kida 
game-gari da kidan 
samari da yan mata na 
Hausawa ko na Fulani 


da wasan sallah da 
wasan sharu da 
sauransu. 


Kuge: Abin kida ne 
wanda ake yi da karfe 
baki zalla. Ana kera 
kuge iri-iri, akwai mai 
baki daya ko biyu, wani 
kuma akan daje shi da 
zobba. Ana kada kuge 
ne da wani 
mulmulallen mabugi na 
karfe, mai ‘yar kama. 


Kuge mai baki daya 


Kuge mai zobba 


Kukuma: Kayan hada 
gangar kukuma sun 
hada da duma da fatar 
guza ko damo da itace 
da tsarkiya ko yizga da 
kusa da karo da itacen 
gwaiba da zobba. 
Kukuma ya yi 
kama da goge, kwabo 
da kwabo, sai dai kokon 
kukuma ya fi na goge 
kankanta. Haka ma 
itacen da ake sakawa a 


21 


cikin kokon kukuma ya 
fi na goge gajarta. Dubi 
goge don samun fasalin 
kukuma. 


Ana sarrafa 
kukuma ta amfani da 
yatsu hudu wajen 


danne yizgar ta yadda 
za a sami amo daban- 
daban. 

Makada game- 
gari ne suke amfani da 
kukuma kamar Amadu 
Doka da Ali Dansaraki. 


-1 


Kukuma 


Kumba: Ana hada 
kumba ne da duma da 
fatar damo ko guza da 
itace da tsarkiya. 


Kungumi: Ganga ce 
mai girma kuma 
katuwa ce. Ana sassaka 
ta da itacen kirya kuma 
ana yi mata bakuna 
biyu. 

Kungumi tana da 
fasali na ganga kai 
tsaye. 


Kuntigi: A wajen hada 
kuntigi ana samun 
gwangwanin kifi ne irin 
wanda ake hada kuntigi 
da shi, da itace kamar 
na darbejiya ko na 
kirya wanda za a fike, 
sai a sami yizgar doki, a 
shirya kuntigi. Kuntigin 
Dr. Danmaraya Jos na 
farko, yana yaro 
karami, ya sami fankon 
ashana ne da tsinken 
tsire da yizgar doki ya 
harhada shi. 

Kayan hada 
kuntigi sun kunshi 
gwangwanin kifi, sadin 
da icce da tsarkiya da 
fatar damo da roba. 

A yau akan yi 
amfani da gwangwanin 
kifi sadin da itace 
fikakke da yizgar doki 
da fatar damo tayi ko 
wata dabba da roba 
wajen shiryawa da 
hada kuntigi. 

Yawanci, makada 
game-gari ke hada 
kuntigi kamar 
Danmaraya Jos da 
Babangida Kakadawa 
da Sani Dan'indo da 
sauransu. 


22 


Kuntigi 


Kuntu: Ana hada kuntu 
ne ta amfani da duma 
wanda ake yankawa 
sama da kasa. A yi masa 
bakuna biyu, sai kuma 
a yi hudoji biyu a gaban 
bakin da ake busawa 
wadanda idan ana 
busawa su ne ake 
daddannawa suna ba 
da amo daban-daban. 
Kuntu abin busa 
ne wanda mabusa 
game-gari suke amfani 
da shi a hidimomi na 
sarauta da najama'a. 


Kuntuku: Wani abin 
kida ne wanda yake da 
fasali irin na dundufa. 
Za a sami itace kamar 
na kirya, a sassake shi a 
yi masa siffa irin ta 
akushi, za a yi masa 
baki mai dan fadi a 
sama, a kasa kuma a 
tsuke yake, kuma ba a 
bude ba. Za a rufa bakin 
da fata, a daure saman 
daga kangu zuwa kasa 


da tsarkiya. Ana kada 
kuntuku ne da gula ba 


mai lankwasa ba. 
Sannan akan hada 
kuntuku da kamar 


kidan kalangu. Kuma 
akan girke kuntuku a 
kasa ne ko a matse shi a 
cinyoyi a yayin kada 
shi. 


Kuntuku, Kuntukuru 


Kuri: Ana fafare cikin 
itace ne a yi masa baki 
daya wanda ake 
rufawa, sannan da wani 
bakin wanda yake bude 
da ake hada daurin 
tsarkiya wadda ta taso 
daga kangu. Akan 
manna nake a saman 
fatar ko danko. 

Daga nan sai a 


dinga  kadawa da 
hannu. Ana yi masa 
maratayi. 


23 


Makada game- 
gari ne suke amfani da 
kuri. 


Kuru: Wani abin kida 
ne mai kama da turmin 
daka. 

Ana rarake itace 
ne ta yadda sama zai fi 
kasa fadi. Ganga ce 
babba wadda ake rufa 
baki na sama da fata, 


sannan a dinke da 
tsarkiya. 

Ana hada kuru 
da abin kida na 
gunduwa. 


Kurya: Ana kwakware 
cikin itace ne, a yi masa 
bakuna sama da kasa, 
sannan a rufa da fata 
jemammiya, daga nan 
sai a gasa shi da wuta 
domin ya hadu sosai. 
Sannan a rika kada shi 
da gula kuma ana iya 
sakala ta a wuya da 
hannu daya daya 
hannun kuwa ana 
tallaba ta da shi ne 
wajen sauya amon kida. 

Ana amfani da 
kurya a kidan yaki, shi 
ne ya sa Hausawa suke 
yi mata kirari da ‘kurya 


gangar mutuwa’. Ana 
kuma yi wa wanzamai 
kida da ita a yayin yi wa 
‘yan mata tsage-tsage a 
fuska da wasu 
bukukuwa na Hausawa. 


Ana 

ne 
sassakakken itace kore 
na kirya ko kawo ko 


Kuwaru: 
kuwaru 


shirya 
da 


madobiya ko marke 
kuma wanda aka fafare. 
Akan rufa kuwaru da 
fatar akuya, za a ratsa 
wa saman fatar zare na 
zaga tare da manna 
nake ko danko. Za a 
daure kawura da zare 
na tsarkiya tun daga 
kangu ko boya har 
gindinsa. Ana kuma yi 
wa kuwaru maratayi 
Wasu makadan 
noma ko na fada suke 


amfani da  kuwaru 
wajen  kade-kadensu 
kamar Jibo Magajin 


24 


Kuwaru da Abubakar 
Akwara Sabon Birni da 
Abu Dankurma Maru 
da sauransu. 


Kuwaru 


Kaho: Kaho ne na sa 
wanda ake buda 
karamin bakinsa, a yi 
mabushi, sannan a yi 
masa huda kamar uku a 
saman bakin. 
Mabushin kaho 
zai sa bakin mabushin a 
gefen bakinsa na hagu 
ko dama, sai kuma ya 
rike kahon da 
hannunsa na dama da 
na hagu. Sannan ya yi 
amfani da ‘yan 
yatsunsa na hagu da na 
dama yana rufe 'yan 
ramukan da ke a 
tsakiyar mabushin. 


Yawanci ana 
amfani da busan Kaho 
wajen kidan farauta. 


Kaho 
Kwairama: Ana 
sassaka gangar 
kwairama da itacen 


kanya ne, za a rarake 
cikinsa. Sannan a yi 
masa bakuna har guda 
biyu wadanda za a rufa 
da fata, sai a daure da 
tsarkiya. 

Kayan hada 
kwairama sun kunshi 
itace na kanya ko 
kadanya ko waninsu da 
fata wadda aka jeme ko 
tantani da tsarkiya da 
nake da sauransu. 


25 


Kwairama 
babbar ganga ce, kamar 
katuwar tukunya. 

Ana kada ta da 
makadi ko gula, ana 
amfani da ita a kidan 
masu sana'a da kidan 


wasu wasanni kamar 
wasan kokawa. 
Kwarya: Kwarya 


dangin abin saki ne. za 
a sami kwarya babba 
sai a fafe ta, a raba ta 
biyu wato ware biyu. 
Irin wannan ware na 
babbar Kkwarya wasu 
suke kira masaki. 

Wata kwaryar za 
a girke ta a kasa, a 
saman kuma tarde, sai 
a zuba mata ruwa, sai a 
kifa wata karamar 
kwaryar a ruwan. Daga 
nan za a dinga kada 
karamar kwaryar ta 
saman ruwa da hannu 
ko da abin kida. 
Wannan shi ake kira 
kidan ruwa, kuma kida 
ne da yake ba da amon 
kida daban-daban. 
Wani nawin kidan 
kwarya shi ne wanda 
ake kifa ware na 
kwarya a kasa, sai a 


dinga kada ta da hannu, 
ana yi, ana dago ta 
sama domin ta ba da 
sautin da ake bukata. 
Ana amfani da ware na 
kwarya wajen kidan 
amada ko kidan ruwa. 


Rungumi: Ana sassaka 


wannan ganga da 
itacen kirya, bayan an 
fafe itacen, an sassake, 
cikinsa, sai a rufa da 
fata, a dinke bakunan 
da tsarkiya. 

Ana yi wa gangar 
rungumi maratayi, ana 
kuma kada ta da gula 
mikakkiya wato wadda 
take atsaye. 

Ana yin kidan 
masu sana'a da gangar 
rungumi. 


Ruwan Gatari: 
Wannan karfe ne baki, 
mulmulalle irin wanda 
ake sassaka bota a yi 


26 


mata a huda dinga zura 
shi ana yin faskare. 

Ana yin kida da 
ruwan gatari ne ta 
yadda za a rike shi da 
hannu daya sai a dinga 
kada shi da makadi da 
hannu daya. 


Ruwan Gatari 


Sahana: Wata ganga 
ce 'yar karama wadda 
ake daurawa da silin, a 
rufa baki daya da fata, a 
daure da tsarkiya ko 
roba. 

Ana buga 
wannan gangar sahana 
mai kama da bandiri da 
yatsun hannu ko tafin 
hannu. 

Makadan addini 
suke amfani da ita, 
musamman ranar 


Alhamis da dare, ana 
daren juma'a. 


Sakaina: Fassassar 
kwarya ce ake samun, 
sakainu biyu a dinga 
buga daya a kan daya 
suna ba da amo. 

Ana yin kidan 
sakaina a bikin aure ko 
suna. 


Sarewa: A wajen shirya 
sarewa akan sami 
busasshen karen dawa 
a rarake shi ko kuma a 
sami wani karfe 
rarakakke a yi masa 
“yan huda daga gefe. 
Ana busawa, 


tana ba da amo, kuma 
amon yakan sassauya 
ta yadda ake daddane 
da 


hudojin 
hannu. 


yatsun 


Sarewa ta Dume 


|. aa NA 


Sarewar Karfe 


27 


Bawa Namiji Birnin 
Yari 

Jega yana busa sarewa 

ta karfe 


Shantu: Akan sami dan 
duma da ya yi tsayi 
kamar kafa daya a fafe 
cikinsa, a yi masa 
bakuna biyu. Shantu iri 
biyu ne, akwai shantu 
na Hausa, akwai kuma 
shantu na Fulani. 
Yawanci mata ne 
suke kada shantu. Wani 
bi 'yan mata suna kada 
shi a yayin wake- 
wakensu na gada daga 
zaune, ana yi ana doka 
baki daya a cinya, ana 
kuma rufewa da bude 
baki daya na sama da 
hannu yana ba da amon 


da ake bukata. Matan 
aure ma suna kada 
shantu a lokacin 
bukukuwa. Wasu mata 
Fulani kuwa suna 
gwama shantu biyu ne 
su dinga busawa da 
baki suna ba da amo. 
Wani shantu 
siriri ne gajere, wani 
kuma dogo ne kwarai 
kamar na Fulani. 
Sannan kuma ana yin 
shantu dogo da karfe 
na sanholama wanda 
makera suke kerawa. 


Shantu 


Sheshe: Wani nau'in 
abin busa ne wanda 


mabusa suke amfani da 
shi. 


Siriki: Ana samun 
gabar karan yala ne a 
fafe cikinsa daga saman 
gabar karan kuma a yi 
wata 'yar tsaguwa wato 


28 


beli wadda za a rinka 
busawa. 

Domin haka, ana 
yin siriki da gabar kara 
ta yala, siririya, mai 
matsakacin tsawo 
wadda za a rarake 
cikinta kuma a wajen 
kan gabar za a yanka 
wani wuri da ake kira 


beli. Daga nan ake 
busawa. 
Yawanci samari 


ne suke hura siriki. 


Sitidiyo: Daki ne da ake 
shiryawa wanda ake 
sarrafa murya tare da 
samar da amo na kida 
ta amfani da wasu 
na'urori. A wannan 
wuri ko daki ne ake 
shiryawa a sa masa 
na'urori mabambanta 
wadanda za a dinga 
sarrafa su, ana dora 
amon kida a kan 
murya, kuma akan iya 
hada  muryoyi na 
mutane daban-daban, 
ana kuma yi ana dora 
kida. Ta haka, sitidiyo 
ya zama wuri na 
sarrafa murya da amon 
kida gwargwadon 
bukata. Yawanci 


na'urorin sitidiyo suna 
amfani ne da lantarki a 
wajen yin aiki da su. 

Na'urorin da ake 
hadawa a sitidiyo sun 
kunshi: 


Fiyano: Naura ce 
wadda ake iya samar 
da amo iri-iri na 


yawancin kayan kida. 
Ana iya adana amo 
daban-daban da fiyano 
ta daddanna wasu 
mabudan amo da aka 
shirya masa. Fiyano 
yana da  mazauni 
wanda ake dora shi a 
kansa. Mutum daya 
yake sarrafa kida da 
fiyano. 


29 


Madaukin fiyano 


Hedifon: Naura ce 
wadda ake makala wa a 
kunne domin a ji 
murya ko amo. 


Hedifon 


Kwamfiresa: Na'ura 
mai kyautata amo ko 
murya da daidaitawa. 


Makrifon, Amsa-Kuwa: 


Na'ura ce mai kara wa 
murya ko amo tashi 


B 


| | 


[| 


Makrifon, Amsa-Kuwa 


| 


B2 Makirfo: Na'ura mai 
iya daukar kowane irin 
amo. 


Beherinja: Ita ma 
naura ce ta daidaita 
murya da amo. 


Monita: Naura ce 
wadda take taimaka 
sarrafa amo 


Miksa: Na'ura ce wadda 
ake amfani da ita wajen 
harhada amo ko murya. 


Na'urar Sauti: Na'ura ce 
wadda ake amfani da 
ita wajen shigar da 
sauti. 


Na'urar Sauti 


Tefrikoda: Na'ura ce 
wadda ake juyar sauti 
na murya ko na amo da 
ita. 


Tefrikoda 


Talle: Ana yin talle ne 
da itace wato kwabre, 
wanda ake sassakawa a 
shirya shi tare da yi 
masa bakuna biyu. Ana 
kuma yin talle da 
kwarya ko duma mai 
dan tsawo wanda ake 
yi wa baki daya sannan 
a rufe shi da fata. Har 


wa yau, ana yin talle da 
tsohon kwano ko koko 
a rufa da fatar gafiya 
ko tantani, sannan a 
daure da waya ko 
tsarkiya wadda za ta 
hada tantani ko fatar da 
kokon sosai. Idan ya 
bushe sai a dinga 
kadawa. 

Gangar talle 
naui nawi ce, akwai 
talle karami wanda ba 
shi da tsawo sosai, 
amman yana da fadi 
kuma baki daya gare 
shi. Sannan kuma yana 
da tsumma da ake 
tubkewa a Karakshinsa. 
Wani tallen kuma yana 
da fasalin kantu, kamar 
babban gora ne, wani 
kamar siffar zunguru, 
amma babba ne ba dan 
karami ba, sannan yana 
da baki daya kuma ana 
rufa shi da fata. 

Makadan tauri 
da makadan dandali na 
samari da 'yan mata da 
wasu makadan dambe 
ko Kkolawa ne suka fi 
amfani da gangar talle. 

Haka kuma ana 
yin amfani da talle 
wajen kidan tashe ko 


31 


kidan Sarkin Gwauro a 
lokacin azumi ko kidan 
bikin kalankuwa da 
sauransu. 


N 


Talle 


Tambari: Ana yin 
gangar tambari da itace 
da fatar shanu ko fatar 
dorina da jijiyar dorina 
mankadanya da sauran 
abubuwan da ake kada 
shi da su. 

Tambari kashi 
biyu ne, akwai tambari 
babba da tambari 
karami. Tambari yana 
da nauyi sosai. 

Ana sassaka 
tambari a yi masa ciki 
mai fadi. Daga nan, za a 
yi masa baki daya, sai a 
rufa shi da fatar shanu, 
sai a daure kangunta da 
tsarkiya. Gindin 
tambari yana da fasalin 
akushi ne. 

A lokacin kada 
tambari ana gasa shi da 
wuta. Idan ana kada shi 
kuma za a dora shi a 


bisa rakumi ko doki a 
girka shi a mazauninsa. 
Ana iya kada shi da 
jijiyar dorina. Sannan a 
tsaye ake buga shi ko a 
zaune a kan rakumi. 
Haka kuma ana iya 
buga shi da makadi na 
itace. 


Tambari 


Tami: Wata Katuwar 
ganga ce mai kauri mai 
tsawo, sannan tana da 
bakuna biyu wadanda 
ake rufa su da fata. 
Bakunan tami daidai 
suke da juna ba wanda 
ya fi wani. Kuma tami 
ya yi kama da gangar 
noma. Sai dai yana da 
tsayi kwarai kimanin 
kafa biyar. 


Tandu: Wani abin kida 
ne mai kama da tandun 
mai. Ana yin tandu da 
kirgi na rakumi ne 


32 


wanda aka jeme. Za a yi 
masa fasali irin na gora 
kuma yana da kunnuwa 


guda biyu. 
Makada game- 
gari suke amfani da 


abin kida na tandu. 


Taushi: Wani abin kida 
ne mai kama da akushi. 
A yayin shirya taushi za 
a sami itace a sassake 
cikinsa da wajensa, 
kuma ana yi masa baki 
daya ne mai dan fadi 
wanda za a rufa da fata. 
Daga Kasansa za a 
matse gindinsa. Sannan 
sai a daure shi tamau 
da tsarkiya daga kangu 
zuwa gindinsa. Za a 
manna nake a kuma 
daura zaga a saman 
fatar ta gefe. Haka 
kuma ana yi masa 
maratayi domin rataya 
shi a kafada. 

Ana iya rungume 
taushi daga zaune a 
lokacin kada shi. Akan 
yi amfani da yatsu da 
tufukan hannu a wajen 
kada taushi. Kuma ana 
iya kada taushi a tsaye 
sai a dora shi a gefen 
kirji na hagu, a kuma sa 


yatsu ko tafin hannun 
dama a dinga 
tattausawa. Wannan 
shi ne ya sa ma ake 
kiran sa taushi. 

Kayan hada 
taushi sun  Kunshi 
itacen kirya ko karfe da 
fata da danko ko nake 
da zaga ko darma (idan 
ta karfe ce) da ruwa da 
tsumma da daddawa da 
kitsen zaki da sauransu. 

Makadan fada ne 
suke amfani da taushi a 
hidimomin da suka 
shafi sarauta ko masu 
sarauta. Wasu makadan 


taushi sun hada da 
Dodo Maitabshi da 
Salihu Jankidi da 
Mamman Sarkin 
Taushin Katsina da 
Bala Sarkin Taushin 


Kano da Sani Aliyu 
Dandawo da sauransu. 


Taushi 


Tauye: Ana sassaka 
gangar tauye ce da 
itace, a rufa da fata, a 
daure da tsarkiya. Ana 
sa mata danko, tare da 
shafa mata man shanu. 
Ganga ce wadda ake 
kadawa da makadi na 
gula, kuma ana yi mata 
maratayi. 


Tiridanda: Tiridanda 
wani kida ne da ake yi 
da ganga biyu da abin 
busa guda daya. Dayan 
gangar tana da baki 
biyu kuma ana kada 
kowane baki. Daya 
gangar kuma doguwa 
ce, ita ma tana da baki 
biyu, daya a rufe daya a 
bude, amma ta baki 
daya, na sama wanda 
yake a rufe ake bugawa. 

Ana kada kayan 
kidan tiridanda daga 
tsaye ko daga zaune. 
Ana kuma iya kada 
daya a tsaye, sannan 
dayan kuma a zaune. 
Dukkansu kuma ana 
kada su da makadi 
wato gula. 


Makada game- 


gari suke yin kidan 
tiridanda. 
Tori: A yayin hada 


gangar tori, ana sassaka 
itace, sannan a yi masa 
baki daya wanda ake 
rufawa da fata 
jemammiya. Daga nan 
sai a daure shi da 
tsarkiya. 

Makadin tori zai 
iya raba gangar a 
tsakankanin Kafafunsa 
biyu yana jan ta, kuma 
yana dukan ta da 
hannayensa. Ana 
gwama kidan tori da 
kidan dogayen shantu 
masu kama da algaita 
wadanda ake busawa 
ana rawa. 


Tasoshi: Wasu 
kananan kayan sarrafa 
sauti ne wadanda suke 
kara masa zaki. 

Ana kuma hada 
sauti na tasoshi ne da 
amon kidan gangunan 
Turawa. Dubi gangunan 
Turawa. 


34 


Tasoshi 


Tsintsiya: Na'ura ce 
wadda ake hada wa da 
kidan gangunan 
Turawa. Tsinstiya tana 
tace kida ne tare da 
kara masa zaki. 


Tsintsiya 


Tura: Ana kera shi 
bayan an sassake itace, 
sai a yi masa irin fasalin 
kalangu, sai a rufe 
bakunan da fata tare da 
dinke bakunan da 
tsarkiya. Ana kaďa shi 
da gula tare da 
taimakon hannu don 
kara sauti. 


Tura dangin 
kalangu ne sai dai bai 
kai tsawon kalangu ba. 
Kuma ba a yi masa 
damara, ana matse 
bakinsa ta yadda ko da 
hannu ka danna shi 
amonsa Zai canza. 

Makadan fada ne 
suka fi amfani da tura 
wajen kade-kaden 
sarauta. Kuma akan yi 
amfani da shi a kidan 
bukukuwa. 


Turmi-Tabarya: Akan 
sassaka turmi da itacen 
kadanya da ake fafe 
cikinsa ya yi wani dan 
sannan 


ciki, daga 


kasansa kuwa za a 
tsuke shi tare da yi 
masa wani dan gindin 
da yake tsaye a kai. 
Haka kuma ba 
shi da fata. 


tabarya ana yin ta da 


a rufe 
Ita kuma 


wani dogon reshe na 
bishiya Sai 


sassake shi a yi masa 


ne. a 
kanu gudu biyu a sama 
da kasa. Tsayin tabarya 
ya kai kamu biyu da 


35 


rabi zuwa kamu uku da 
rabi. 

Bisa asali mata 
ne suke amfani da 
turmi da tabarya wajen 
daddaka abubuwansu 
na girki. 

Amman kuma a 
yayin da mata suke 
daka sukan dinga kada 
tabarya a turmi har su 
dinga fitar da wani 
amo. Irin wannan kida 
na dakan turmi ake kira 
lugude. A yayin dakan 
lugude kuma mata 
sukan yi wakoki iri-iri. 


Turmi da Tabarya 


Turtu: Kan buta ne ake 
yankewa, a yi masa 
kofofi biyu da wuta a 
tsarkiyarsa sama da 
kasa da kuma “yan 
hudoji biyu a jere inda 
ake dannawa, yana ba 
da amo. 


Tutsu: Abin kida ne 
wanda ya yi kama da 
kalangu amma yana da 
baki daya ne. 

Ana sassaka 
tutsu da itace ne, a yi 
masa baki daya, a rufa 
bakin da fata, a daure 
da tsarkiya. 

Ana rataya tutsu 
a wuya ko a matse shi a 
cinya, ana buga shi da 
hannu. Makada game- 
gari suke kada shi. 


Zari: Akan kera zari ne 
da karfe baki 
ake yin fasali nasa a 
zagaye 


wanda 
kamar zobe. 
Da'irar zari tana da 
fadi, amma ba rufe yake 
duka ba, akan bar kofa 
a inda za a yi masa kai 
kamar kan maciji. Ana 
dura wa zari 
zobba 


wadanda 


zarwa, 
kanana 
yin 
motsi a yayin da ake 


wasu 
suke 


girgiza shi, suna ba da 
amo. 

Haka kuma akan 
hada amon zari da amo 
na kidan kuge, akan 
gwama amon ne ta 


36 


yadda za su dinga ba da 
sauti bai daya. 

Yawanci, a fadar 
Gobir ne ake amfani da 
zari wajen kidan fada. 
Haka kuma akan yi kida 
game-gari da zari, 
musamman kidan 
kasuwa wato kidan da 
ake yi a cikin kasuwanni. 


Zari 


KAMUSUN SUNAYEN 


MAKADAN BAKA NA HAUSA 
Makadan Kalangu 
Lamba | Sunan Gari da Jiha 
Makadi/Makadiya 
1. Alhaji Dr. Mamman Shata | Funtuwa, 
Katsina 
2. Abdu Karen Gusau Minjibir, Kano 
3. Abdu Wazirin Danduna Sheka, Kano 
4. Abdu Makarfi Makarfi, Kaduna 
5. Audu Kwantsi Gumel, Jigawa 
6. Ababa Bebeji Bebeji, Kano 
YA Adamu Rawayau Rawayau, 
Katsina 
8. Aliyu Disco Argungu, Kebbi 
9. Adamu Rimaye Katsina 
10. Alhaji Kakayi Hadeja, Jigawa 
11. Abdu Nagwagwa Dandume, 
Katsina 
12. Adamu Makadin Yan Danbare, Kano 
Mata 
13. Illon Kalgo Kalgo, Kebbi 
14. Ardo Bala Bichi Bichi, Kano 
15. Ado Danhajja Giro Giro, Sokoto 
16. Ali Danyaro Gombe 
17. Ado Daura Daura, Katsina 
18. Alhaji Uba Jingau Jingau, Kano 
19. Alhaji Muh Na'abba Fagge | Fagge, Kano 
20. Alhaji Dan'dankwali Birnin Kudu, 
Birnin Kudu Jigawa 
21. Alhaji Danya'u Kumo, Gombe 
22. Alhaji Tsoho Balare Gumel, Jigawa 
23. Nura Tsoho Balare Gumel, Jigawa 
24. Ado Tsoho Balare Gumel, Jigawa 
25. Alhaji Muhammadu Gezawa, Kano 
Lambu 
26. Alhaji Muhammadu Zariya, Kaduna 
Garkuwan Ajilo 
27. Amadu Doka Doka, Kaduna 


35 


28. Alhaji Muhammadu Fagada-Karama, 
Gambu Kebbi 

29. Bello Masakin Kunu Musawa, Katsina 

30. Bube Kaduna 

31. Bura Kwalle Hadeja, Jigawa 

32. Balarabe Gaya Tudunwada, 
Kano 

33. Duda Shakisa 

34. Danlami Kara-Kara Kwantagora, 
Nijar 

35. Dogo Na Abu Jogana, Kano 

36. Dankiala Rogo Karaye, Kano 

37. Dannana Damagaran, 
Nijar 

38. Dantakaja Hadeja, Jigawa 

39. Dan Gajeren Yaro Kazaure, Jigawa 

40. Dan Takwari Tanagar Iwarawa, Kano 

41. Da'u Mailakai Dindano Tofa, Kano 

42. Danmati Sokoto 

43. Danma'abba Sheka, Kano 

44. Danlami Nasarawa Nasarawa 

45. Garba Baturiya 

46. Gambo Danmalam Hadeja, Jigawa 

47. Gilashi Azare Azare, Bauchi 

48. Garba Wushishi Wushishi 

49. Garba Kowa Ajilo Zariya 

50. Haladu Falasfa Zarewa, Kano 

51. Habibu Sakarci Ikara, Kaduna 

52. Inuwa Danshira Shira 

53. Isa Maikalangu Bichi, Kano 

54. Ibrahim Maikalangu Gwarzo, Kano 

55. Isa Yaro Waziri Bebeji, Kano 

56. Idi Kagara Kagara, Kaduna 

57. Ibrahim Dungulbi Dangulbi, 
Zamfara 

58. Isa Dansufa Zakirai, Kano 

59. Isiyaku Maikalangu Kazaure, Jigawa 

60. Isa Kwai Gezawa, Kano 

61. Daji Danmani 

62. Kabiru Maikalangu Kofar | Kofar Mata, Kano 


36 


Mata 
63. Kwamama Dandume Dandume, 
Katsina 
64. Kadin Dutson Danbakoshi, 
Danbakoshi Sokoto 
65. Kakale Sokoto 
66. Kakayi Hadeja, Jigawa 
67. Kabiru Maikalangu Zangon, Yan 
Madubai 
68. Lado Waziri Katsina 
69. Lawan Mamman Shata Funtuwa, 
Katsina 
70. Lawan Maikalangu Ibbi 
71. Lawan Yarsalama 'Yarsalama 
72. Musa Danbade Gidan Gidan Buwai 
Buwai 
73. Manu Danladodo Tsangaya 
Tsangaya 
74. Mammada Kano 
75. Mu'azu Dan'alalo Nijar 
76. Mamman Duka Gumel, Jigawa 
77. Mati Kabagiwa Kunchi, Kano 
78. Muhammadu Gure Kano 
79. Magajiya Makoda Kano 
80. Mamman Dan'isiyaka Damagaran, 
Nijar 
81. Maiturare Sokoto 
82. Mati Maikalangu T/Tawa | Nijar 
83. Mu'azu Sheka, Kano 
84. Mai Asosa Dawanau, Kano 
85. Muhammadu Bawa Yartsakuwa, 
Dan 'anace 
86. Musa Dabalo Kano 
87. Mailam Kauran Namoda Kaura, Zamfara 
88. Nasiru Kwaguwa Kontagora, Nijar 
89. Rabi'u Baleru Balanke Karaye, Kano 
90. Rufa'i Bakamutuwa Musawa 
91. Sani Sipaka Zariya, Kaduna 
92. Shehu Ajilo Danguzuri Zariya, Kaduna 
93. Sa'idu Ziti Maradi, Nijar 


37 


94. Sani Sabulu Kanoma, 
Zamfara 

95. Sani Dankwairo Gidan Kano, 
Zamfara 

96. Sarki Maikalangu Kano 

97. Sunusi Hamfere Malunfashi, 
Katsina 

98. Sani Lisi Dan Police Malunfashi, 
Katsina 

99. Sadi Dangajeren Yaro Daura, Katsina 

Zangon Daura 

100. Sani Dan'indo Gusau, Zamfara 

101. Sani Kakadawa Gusau, Zamfara 

102. Sule Shatan Gwarzo Gwarzo, Kano 

103. Salatin Kida Kutama Sokoto 

104. Sa'idu Kirikasamma Kirikasamma, 
Jigawa 

105. Sule Illela Illela, Sokoto 

106. Sani Gusau Gusau 

107. Sani Bagu Daura, Katsina 

108. Tambay Garko Garko, Kano 

109. Tijjani Kaura Kauran Namoda, 
Zamfara 

110. Uwani Zakirai Zakirai, Kano 

111. Ummaru Bagobiri Katsina 

112. Usaini Danmakaji Kano 

113. Usaini Kafi Rediyo Kano 

114. Usman Bagobiri Dutsinma, 
Katsina 

115. Uban Inna Fagge, Kano 

116. Usaini Jikan Boka Nijar 

117. Yakubu Dankulkul Gombe 

118. Yahaya Sama'in Kida 

119. Yakafalla Kano 

120. Ya'u Funtuwa Funtuwa, 
Katsina 

121. Ya'u Baban Saude Hadeja, Jigawa 

122. Ajilon Kauye Bidi, Katsina 

123. Muhammadu Ganga- Yakasai, Kano 

Ganga Yakasai 


38 


124. Ado Shata Wasai Minjibir, Kano 
125. Miko Audu Shatan Nasarawa 
Nasarawa 
Makadan Kotso 
Lamba | Sunan Makadi Gari da Jiha 
1. Maigari Minjibir, Kano 
2. Ali Tafidan Kotso Kano 
3. Abdullahi Tasha Birniwa, Jigawa 
4. Ali Soso Katsina 
5. Alhaji Autan Makadi Babura, Jigawa 
6. Alhaji Nakuku Maikotso Misau 
7. Amadu Monki Katsina 
8. Alhaji Aliyu Dala Difa 
Dankwairon Difa 
9. Alhaji Lawan Sarkin Kano 
Kotson Sarkin Kano 
10. Abdurrahman Sarkin Kano 
Kotson Kano 
11. Alhaji Nabanjo Bakori, Katsina 
12. Ali Bedi Gulamu Argungu, Kebbi 
13. Amadu Danmantau Sokoto 
14. Abdu Maikalwa Bauchi 
15. Alhaji Mu'azu Dan'ali Damagaran 
16. Autan Makidi Babura, Jigawa 
17. Bawa Gulubbe Isa, Sokoto 
18. Buda Dantanoma Argungu, Kebbi 
19. Babaje Maikotso Bauchi 
20. Danbawa Kaura Kaura, Zamfara 
21. Dan'alalo Damagaran, 
Nijar 
22. Dandare Dadi Jibiya Jibia, Katsina 
23. Dubin Katsina Mani, Katsina 
24. Danbala Dankwairon Gombe 
Gombe 
25. Danmaraya Sarkin Kotson | Daura, Katsina 
Daura 
26. Garba Musa Dankwairo Gidan Kano, 
Zamfara 


39 


27. Hajiya Amarmara Azare, Bauchi 

28. Ibrahim Danbumbum Katsina 

29. Isa Dantakum Mafara, Zamfara 

30. Ibrahim Narambada Isa, Sokoto 
Tubali 

31. Karangiya Jangemu Isa, Sokoto 

32. Marafan Kida Katsina 

33. Amadu Mailauni Bakura 

34. Maidaji Sabonbirni Sabon Birni 

35. Makada Marafa Maikotso Dolen Moriki 

36. Makada Wakaso Isa, Sokoto 

37. Makada Maitantani Isa, Sokoto 

38. Makada Haruna Gusau, Zamfara 

39. Makada Maitoho Mafara 

40. Mamman Narambada Isa, Sokoto 

41. Malam Rabi'u Wudil, Kano 

42. Makaman Kotson Isa Isa, Sokoto 

43. Nafajo Mailalajo Ancau, Kaduna 
Takalafiya 

44. Najume Maikotso Babura, Jigawa 

45. Na'antar Danfadi Gumel, Jigawa 

46. Sani Bagu Daura, Katsina 

47. Shafi'u Maiganga Zarewa, Kano 

48. Sani Rogo Rogo, Kano 

49. Sa'idu Faru Faru, Zamfara 

50. Salisu Dankwairon Kano Gwale, Kano 
(Kuri) 

51. Shagari da Jiha Danshehu | Malumfashi, 

Katsina 

52. Sama Mai'arna Romi, Jigawa 

53. Sa'idu Ziti Sokoto 

54. Shafi'u Kura Kura, Kano 

55. Sabo Dankwairon Gombe 

56. Salisu Dankwairo Zazzau Kaduna 

57. Takunchi Mafara Mafara, Zamfara 

58. Usaini Maikotso Lautai Gumel, Jigawa 

59. Umar Maisa'a Isa, Sokoto 

60. Yusif Dankwairo Gwaram, Jigawa 

61. Yanbiyu Sabuwar Kasa Malumfashi, 

Katsina 


40 


62. Darda'u Maikotso Katsina 
63. Danshabiya Maikotso Yabo, Sokoto 
64. Haruna Dankwairon Makarfi, 
Makarfi Kaduna 
65. Hussaini Sahabi Sarkin Gusau 
Kotson Gusau 
66. Mu'azu Dan'alalo Madawa 
Makadan Garaya 
Lamba | Sunan Makadi/Makadiya Gari da Jiha 
1. Alhaji Hassan Sarkin Kano 
Garayar Sarkin Kano 
2. Abdulhamidu Maigaraya Gezawa, Kano 
Yarkogi 
3. Alhaji Tata Rimin Kebe Ungogo, Kano 
4. Alhaji Dawai Mai Garaya Danbatta, Kano 
5. Ali Dankwali Jigawa 
6. Alin Baku Mai Garaya M/Gatari, 
Jigawa 
7 Ado Joji Saye, Danbatta 
8. Abdu Nagandu Gezawa, Kano 
9. Alhaji Babaji Maigaraya Misau 
10. Alhaji Inusa Maigaraya Gezawa, Kano 
Jogana 
11. Alhaji Dauda Mai'allah Kaita, Katsina 
12. Alasan Maigaraya Kumbotso, 
Kano 
13. Alhaji Shu'aibu Hadeja, Jigawa 
14. Baffa Dangaraya Utai 
15. Dalha Danmadora Jogana, Kano 
16. Dan'auta Maigaraya Gwarzo, Kano 
17. Dantsoho Maigaraya Jogana, Kano 
Kadawa 
18. Dan'sa'idu Maigaraya Daura, Katsina 
19. Dalha Maigaraya Dabawa Kanya, Jigawa 
20. Dantsoho Maigaraya Birnin Kudu, 
Birnin Kudu Jigawa 
21. Dan'amina Maigaraya Fagge, Kano 
22. Dandodo Ashura Kafin Hausa, 


41 


Jigawa 


23. Dan'abu Maigaraya Danbatta, Kano 
24. Danbala Magajin Kande Kaduna 
25. Danjimmai Maigaraya Gezawa, Kano 
26. Dan'sale Larabawa Warawa, Kano 
27. Dan'tama Maigaraya Garko, Kano 
28. Dangwani Maigaraya Kano 
29. Cansa Maigaraya Kano 
30. Haruna Waziri Halifa Raha | Talatar Kanya 
Jigawa 
31. Haruna Askura Malam Madori, 
Jigawa 
32. Halima Yarbuzaye Nijar 
33. Hajiya Fati Maigaraya Kano 
Kwalli 
34. Haru Maigaraya Minjibir, Kano 
35. Hassan Maigashin Kirji Danbatta, Kano 
36. Hassan Maigaraya Maidile | Kano 
37. Ibrahim Maigaraya Kofar Ungogo, Kano 
Fada 
38. Inusa Kakkabi Fanisau Ungogo, Kano 
39. Isa Cinnaka Kaduna 
40. Jinta Maigaraya Rijiyar Ungogo, Kano 
Zaki 
41. Lado Maigaraya Dukawa Minjibir, Kano 
42. Lambola Maigarya Billiri Billiri, Gombe 
43. Lawan Maigaraya Jama'are, 
Jigawa 
44. Lawan Banjo 
45. Malami Maigaraya Gezawa, Kano 
Danmadanho 
46. Mari Maigaraya Jama'are Jama'are, 
Jigawa 
47. Malam Barno Agadaz, Nijar 
48. Malam Maigaraya Minjibir, Kano 
Damusawa 
49. Malam Musa Danbasasa Fataskum, Yobe 
50. Musa Dangama Dankaladi | Saminaka, 
Zariya 
51. Musa Dankwari Birnin Kudu, 


42 


Jigawa 
52. Mariya Maigaraya Wudil, Kano 
53. Musa Nasate Garko, Kano 
54. Mamman Landi Kano 
Panshekara 
55. Mai Kudi Danduna Kano 
56. Moto Gwanji 
57. Musan Lami Jantan Danbatta, Kano 
58. Mu'azu Nazazzau Zariya, Kaduna 
59. Nalaya Maigaraya Kazaure, Jigawa 
60. Rabo Maigurungudumi Minjibir, Kano 
Yanhula 
61. Sa'idu Dankwari Giyade Birnin Kudu, 
Jigawa 
62. Shehu Danmadari Rangaza | Ungogo, Kano 
63. Sa'adu Maigaraya Kano 
64. Sani Mailauje 
65. Sha'aibu Maigaraya Fagge, Kano 
66. Shagari da Jiha Danshehu Funtuwa, 
Katsina 
67. Shehu Maigaraya Wudil, Kano 
68. Sabo Mai'yanyara Garko, Kano 
69. Sogiji Maigaraya Birnin Kudu, 
Jigawa 
70. Tangan Abdu Birniwa, Jigawa 
71. Waziri Maigaraya Kano 
72. Wazirin Dankwari Birnin Kudu, 
Jigawa 
73. Ya'a Rotaye Kanya, Jigawa 
74. Ya'u Nagogo Maigaraya Minjibir, Kano 
Farawa 
75. Yusha'u Maigaraya Gezawa, Kano 
Danmadambo 
76. Zabiya “Yar Maigaraya Takai, Kano 
77. Binta Zabiya Katsina 
78. Lami Jama'are Jama'ar, Jigawa 
79. Rabi Zakirai Gabasawa, 
Kano 
80. Isa Maigaraya Taura, Jigawa 
81. Na Kufai Larabar Gambawa | Gabasawa, 


43 


Kano 


82. Ya'u Kyasari Babura, Jigawa 
83. Idi Garkuwan Makaho Zariya, Kaduna 
84. Magajiya Danbatta Danbatta, Kano 


Makadan Gurmi 


Lamba Sunan Makadi Gari da Jiha 

1. Ali Makaho Wudil, Kano 

2. Ali Abba Habibu Minjibir, Kano 
(Dan'abba) 

3. Alhaji Musa Gumel Gumel, Jigawa 

4. Auwalun Gurmi Zogarawa | Dawakin Kudu, 

Kano 

5. Alhaji Tamanji Kaduna 

6. Abubakar Garba K/ Kauran Namoda, 
Namoda Zamfara 

YA Alhassan Gagarawa Gagarasa, Jigawa 

8. Ado K.T. Walawa Jahun, Jigawa 

9. Aminu Carkali Ringim, Jigawa 

10. Abdu Waziri Tsameku Danbatta, Kano 

11. Abdu Kara-Kara Jogana Gezawa, Kano 

12. Bahausa Maigurmi Hadeja, Jigawa 

13. Basasa Maigurmi Potiskum, Yobe 

14. Ba'are Maigurmi Gumel, Jigawa 

15. Danmani Maigurmi Gumel, Jigawa 

16. Dalibu Maigurmi Gombe 

17. Dalodi Maigurmi Tsiga, Bauchi 

18. Dan'auta Maigurmi Katsina 

19. Danjummai Zaidawa Gabasawa, Kano 

20. Dahiru Dan'ali Wudil, Kano 

21. Garba Nagarba Sara Gwaram, Jigawa 

22. Gambo Babura Babura, Jigawa 

23. Garba Maigurmi Dakata Nasarawa, Kano 

24. Hassan Maigurmi Rimin Gado, 

Kano 

25. Haruna Uji Hadeja, Jigawa 

26. Isa Maigurmi Gumel, Jigawa 

27. Inusa Maigurmi Mai Gatari, 


44 


Jigawa 


28. Isiyaku Durimin Makarfi Makarfi, Kaduna 
29. Lawan Dansalama Daura, Katsina 
30. Liti Maigurmi Gumel, Jigawa 
31. Lawai Danmusa Danmusa, 
Katsina 
32. Muhammadu Nadabo Hadeja, Jigawa 
Dankwamarado 
33. Musa Kanin Yalo Danbatta, Kano 
34. Mai 'awa Maigurmi 
35. Muhammadu Maigurmi Kwanar 
Dangora, Kaduna 
36. Muhammadu Bakacah Malam Madori, 
Jigawa 
37. Muhammadu Kore Kura, Kano 
Maigurmi 
38. Muhammadu Lawan Jigawa 
Bature 
39. Muhammadu Natabu Gumel, Jigawa 
40. Muhammadu Zangon Ringim, Jigawa 
Ringim 
41. Musa Dangoma Nijar 
42. Mamman Barka 
43. Nura Danmalam Marke Gumel, Jigawa 
(Maigwani) 
44. Usaini Dan'unka (Jikan Potiskum, Yobe 
Boka) 
45. Usaini Danshu'aibu Kano 
46. Usman Maigurmi Kaduna 
47. Uba Maigurmi Kafin Hausa, 
Jigawa 
48. Sule Meka Shawara Auyo 
49. Shu'aibu Kaki Minjibir, Kano 
50. Shu'aibu Dodon Kudi Ungogo, Kano 
Rijiyar Zaki 
51. Sh'aibu Dantanko Funtuwa, 
Katsina 
52. Shagali Dan'tanko Funtuwa, 
Katsina 


45 


53. Sanin Dela Jibiya, Katsina 
54. Shu'aibu Yafaffe Farawa Tofa, Kano 
55. Shawai Maigurmi Danbatta, Kano 
56. Shu'aibu Balaske Zakirai Gabasawa, Kano 
57. Sule Dankauye Gumel, Jigawa 
58. Shu'aibu Musa Kurna Ungogo, Kano 
59. Shu'aaibu Dan'alaramma Babura, Jigawa 
60. Tanimu Maigurmi Hadeja, Jigawa 
61. Yunusa Danwaire Algama, Ringim, 
Maigurmi Jigawa 
Makadan Ganga 
Lamba | Suan Makadi/Makadiya Gari da Jiha 
1. Abdullahi Tangam Birnin Kudu, 
Jigawa 
2. Alhaji Mamman Kwantagora, 
Niger 
3. Abdu Bakin Kuka Bichi, Kano 
4. Abdu Kaki Bebeji, Kano 
5. Abdu 'Yargaba Funtuwa, Katsina 
Maigambara 
6. Amadu Caji Dausayi Gezawa, Kano 
ya Abdu Dangwanti Sokoto 
8. Alhaji Abdu Danliman Gombe 
9. Adamu Dankaran Diga Agege, Lagos 
10. Atta Dabai Danja, Katsina 
11. Bashir Danmaiwanki Safana, Katsina 
12. Bura Maiganga Kirikasamma, 
Jigawa 
13. Baballe Maiganga Kaduna 
14. Bala Maiganga Tamburawa, 
Kano 
15. Dabalo D/Tofa, Kano 
16. Dankukuru Madobi, Kano 
17. Dau Tofa, Kano 
18. Dantsoho Takai, Kano 
19. Danbala Indabo 
20. Dundal Iyo Kiri Kasamma | Kirikasamma, 
Jigawa 
21. Dantafari Binji 


46 


22. Danliti Mai Kidan Maza Unguwar Dabai, 
Kano 
23. Danba Maikidan Kano 
Kwalkwalin Sarkin Kano 
24. Danbala Magajin Kande Kaduna 
25. Danshaho Huguma Takai, Kano 
26. Fati Famfo Yola, Adamawa 
27. Hali Mainama 
28. Hauwa Maikunu Kaduna 
29. Hajiya Abu Buhunlalle Ladinmakole, 
Kano 
30. Habu Dogo Minjibir, Kano 
31. Halillu Dan'iya Moriki 
32. Hajiya Fatima Lolo Minna, Niger 
33. Isuhu Badume Bichi, Kano 
34. Idi Dangalmi Mai Sana'ar Katsina 
Waka 
35. Idi Danbabaju Dawakin Kudu, 
Jigawa 
36. Isa Yaro Ba Gudu Tudun Wada, 
Kano 
37. Idi Hayewa Gezawa, Kano 
38. Jani Mahauci Sokoto 
39. Jika Makadin Yanmata Katsina 
40. Kariya Maikidan Tauri Tsanyawa, Kano 
41. Koli Dansokoto Sokoto 
42. Liman Dawanau Dawanau, Kano 
43. Languru Tofa, Kano 
44. Layya Maigambara Argungu, Kebbi 
45. Mamman Dankirci Kontagora, Niger 
46. Mamman Kara Tattaruwa Bichi, Kano 
47. Ma'unguwa Yahaya Kaduna 
48. Mammadu Annabin Fagge, Kano 
Yanmata 
49. Musa Maiganga Gwarzo, Kano 
50. Mati Dan'asha Matan Fada 
51. Musa Maigambara Kano 
52. Malam Ashana Nasarawa, Kano 


47 


K/Nassarawa 
53. Nagodi Dangambara Sabon Birni, 
Sokoto 
54. Na'antu Dan'iya Monki 
55. Umar Falasfa Katsina 
56. Umaru Ganga Casu Kontagora, Niger 
57. Uwani Amarmara Jama'are, Bauchi 
58. Salisu Tudunwada Tudunwada, 
Dankadai Kano 
59. Sale Magaji Kontagora, Niger 
60. Sarkin Kidan Danbaba Kano 
61. Sani Maiganga Konni, Nijar 
62. Sale Nadudu Sabo Kaduna 
63. Sarkin Ajo Funtuwa, Katsina 
64. Titi Maitakai Dandutse Bichi, Kano 
65. Tanimu Dansanda Zariya, Kaduna 
66. Tambaya Kwana Kwana, Kaduna 
67. Tutsun Jaki Nawaya Gwarzo, Kano 
Maikida 
Makadan Babbar Ganga 
Lamba | Sunan Makadi/Makadiya Gari da Jiha 
1. Ancal Rawaya Dogo Damagaran, 
Nijar 
2. Abdullahi Tangam Birniwa, Jigawa 
3. Abdu Nabakin Kuka Bichi, Kano 
4. Abdu Kuki Bebeji, Kano 
5. Adu 'Yargaba Funtuwa, 
Katsina 
6. Aliyu Maiganga Funtuwa, 
Katsina 
7. Abdu Danduna Beguwa Ringim, Jigawa 
8. Bura Maiganga Kirikasamma, 
Jigawa 
9. Baballe Maiganga Kaduna 
10. Bashir Danmaiwanki Safana, Katsina 
11. Duda Maiganga Damagaran, 
Nijar 
12. Dade Baushari Damagaran, 
Nijar 


48 


13. Dabalo Maiganga D/Tofa, Kano 
14. Da'u Maiganga Tofa, Kano 
15. Dan'ishaka Maiganga Damagaran, 
Nijar 
16. Dannana Damagaran, 
Nijar 
17. Dan 'umbal Durum Gezawa, Kano 
18. Dankwali Zango Minjibir, Kano 
19. Dankuturu Garke Kaduna 
20. Danbala Magajin Kande Sokoto 
21. Danbaba Maiganga Kirikasamma, 
Jigawa 
22. Hauwa Maikunu Sokoto 
23. Hali Mainama Bungudu 
24. Habibu Languru Tofa, Kano 
25. Habu Dogo Minjibir, Kano 
26. Haru Kadara Unguwar Daji | Danbatta, Kano 
27. Halilu Dan'iya Moriki 
28. Idi Nadadau Maradi, Nijar 
29. Idi Nadada Makaho Gezawa, Kano 
Danmarke 
30. Idi Danbabaji Dawakin Kudu, 
Jigawa 
31. Isihu Badume Bichi, Kano 
32. Idi Maisa'ar Waka Katsina 
33. Idi Mai Kidan Asuba Bichi, Kano 
34. Ibrahim Kakate Dantama Sokoto 
35. Isa Yaro Bagudu Dankada | Tudun, Wada 
Kano 
36. Jimmalo Katagun Gombe 
37. Jika Makadin Yantauri Katsina 
38. Kali Maiganga Dansokoto | Sokoto 
39. Latu Mai Kidan Ganga Ungogo, Kano 
Fanisau 
40. Layya Maigambara Argungu, Kebbi 
Argungu 
41. Laminu Danzabiya Damagaran, 
Nijar 
42. Makada Bori Damagaran, 
Nijar 


49 


43. Mamman Kanin Ayyana Damagaran 
Durum ,Nijar 
44. Mamman Jankidi Kwantagora, 
Niger 
45. Mamman Dankire Kwantagora, 
Niger 
46. Mamman Fara Kwantagora, 
Niger 
47. Mai unguwa Yohana Kaduna 
48. Musa Dansoma Danladi Zariya, Kaduna 
49. Muhammadu Fage, Kano 
Namuhamman 
50. Miko Mai'asharalle Nasarawa, Kano 
Gawuna 
51. Mamman Fara 
52. Na Wayya (Musa) Mai Gwarzo, Kano 
Kidan Tutsun Jaki 
53. Na Zawaire Bichi, Kano 
54. Na Dadu Idi Maradi 
55. Na'antu Dan'iya 
56. Mati Dan'ashan Matan Fada 
57. Nagodi Dangambara Sabon Birni 
58. Usaini Nakado Gangara Danbatta, Kano 
Ruwan Tsa 
59. Ummaru Ganga Casu Kontagora, Niger 
60. Uba Makadi Kano 
61. Uwani Amarmara Jama'are | Jama'are, Bauchi 
62. Sagala Maiganga Tawa, Nijar 
63. Sani Dinnai Damagaran, 
Nijar 
64. Sale Kilafila Tsakiyar Minjibir, Kano 
Maikawari 
65. Salisu Maiganga Tudun Wada, 
Kano 
66. Sale Magaji Kontagora, Niger 
67. Sale Nadudu Beguwa, Gombe 
68. Sarkin Kida Danbaba Kano 
69. Sani Maiganga 
70. Sarkin Ajo Funtuwa, 
Katsina 


50 


71. Sale Maiganga Sabo Sabo, Kaduna 

72. Tambaya Maiganga Kwana, Kaduna 

73. Titi Maitakai Bichi, Kano 

74. Tanimu Dansanda Zariya, Kaduna 

75. Yarima Malam Washe Danbatta, Kano 

76. Yahuza Tsiko Damagaran, 
Nijar 

77. Zabiya Dogari da Jiha Damagaran, 
Nijar 

78. Zabiya Huraira Damagaran, 
Nijar 

79. Zabiya Nana Hauwa Damagaran, 
Nijar 

80. Zage-Zage Kalaran Damagaran, 
Nijar 

Makadan Talle 

Lamba | Sunan Makadi/Makadiya Gari da Jiha 

1. Ahmadu Sheme Sheme, Katsina 

2. Abdu Namata Dutsenma, 
Katsina 

3. Abdu Maitalle Albasu, Kano 

4. Dankuturu Garke Minjibir, Kano 

5. Danbala Maitalle Wudil, Kano 

6. Jamilu Mai'asharalle Daura, Katsina 

YA Jimbo Sabon Gaye Rafuka Rafuka, Katsina 

8. Garda'u Martalle Mashi, Katsina 

9. Kungiyar Masanawa Mashi, Katsina 

10. Nafi'u Ustaz Kwana Hudu Nasarawa, Kano 

11. Nabaiwa Maikidan Maciji Gaya, Kano 

12. Salatin Kidi Kutama, Kano 

13. Salisu Mai'asharalle Batsari, Katsina 

14. Sirajo Mai'asaharalle Katsina 

15. Tariya Namalam Leku Kano 

16. Tanko Chediya Uku Gawuna | Nasarawa ,Kano 

17. Wada Uban Maryama Katsina 

Makadan Kuntigi 
Lamba | Sunan Makadi/Makadiya | Gari da Jiha 


51 


1. Alhaji Adamu Danmaraya Jos, Plateua 
Jos 
2. Alhaji Sani Dan'indo Gusau, Zamfara 
3. Afro Masta Maikuntigi Kiru, Kano 
4. Ali Dankusu Kura, Kano 
5. Ali Dan Sarki Maikuntigi Katsina/Nijar 
6. Abdu Maikuntigi Makarfi, Kaduna 
YA Abdu Dogo Jahun, Jigawa 
8. Abdu Mai Kuntigi Funtuwa, 
Katsina 
9. Ali Dankusu Danhashen Kura, Kano 
10. Babangida Kakadawa Gusau, Zamfara 
11. Danboyi Maikuntigi Gezawa, Kano 
12. Dahiru Kakkabi Jibiya, Katsina 
13. Dogo Na'abu Jibiya, Katsina 
14. Dahiru Aljan Janguza Kano 
15. Fatima Diyar Isa Tureta 
16. Idi Maikuntigi Gadar Garin Malan, 
Tamburawa Kano 
17. Ladi Mai Kuntigi Zaria, Kaduna 
18. Lauwalin Dan'indo Maradi, Nijar 
19. Maikadi Danduma Kano 
20. Murtala Muhammadu Kaura | Kaura, Zamfara 
21. Musa Maigambara Kano 
22. Maiturare Gusau, Zamfara 
23. Rabo Maikuntigi Hausawa Gwale, Kano 
24. Rambo Maikuntigi Gusau, Zamfara 
25. Sule Gargu Maikwanko Nijar 
26. Sani Maikuntigi Gusau Gusau, Zamfara 
27. Sa'idu Siti Gusau, Zamfara 
28. Shehu Sani Danmaratan Wudil, Kano 
Wudil 
29. Usaini Jikan Boko Hadeja, Jigawa 
30. Abubakar Wazirin Dan'indo 
Makadan Goge 
Lamba | Sunan Makadi/Makadiya Gari da Jiha 
1. Ali Dangwaram Maigoge Gwaram, Jigawa 
2. Abdu Na Garkin Daura Daura, Katsina 
3. Adamu Galadima Kano 


52 


4. Ammani Maigoge Busurka 

5. Arne Na Tabi Funtuwa, 
Katsina 

6. Abdu Yaro Maigoge Kano 

7. Adamu Argungu Argungu, Kebbi 

8. Adamu Dankaran Diga 

9. Baba Dan Alhaji Maigoge Misau, Bauchi 

10. Babba Maigoge 

11. Bala Sarkin Maigoge Ibeto 

12. Dan Tagwai Maigoge Kumbotso, Kano 

Fanshekara 

13. Dankaka Rogo Rogo 

14. Dantalata Maigoge Azare 

15. Garba Fakai Mahuta 

16. Garba Liyo Funtuwa, 
Katsina 

17. Idi Dan Hausa Kiyawa, Jigawa 

18. Ibro Dan Hausa Saye Bichi, Kano 

19. Idi Dan'inna Minjibir, Kano 

20. Isuhu Jan Biri Kazaure, Jigawa 

21. Isa Maigoge Gombe 

22. Lawan Gajeren Malam Kano 

23. Manu Atube Koko, Kebbi 

24. Mamman Landi Fanshekara | Kumbotso, Kano 

25. Musa Mai Dace Zariya, Kaduna 

26. Na Ta Danyaya Gezawa 

27. Sani Dangogo Mahuta 

28. Sabo Saya-Saya Sumaila, Kano 

29. Sani Dansarari Malammadori, 
Jigawa 

30. Alhaji Tumunje Kaduna 

31. Sani Dan Mutan Gumel Gumel, Jigawa 

Maigoge 

32. Zabiya Zulai Maigoge Gagarawa, 

Jigawa 
Makadan Kukuma 

Lamba | Sunan Mkadi/Makadiya Gari da Jiha 

1. Garba Sufa Jogana, Kano 

2. Ali Talman Maikukuma Kano 

3. Abdu Jabun Dogari da Jiha Gusau, Zamfara 


53 


4. Amina Maikukuma Jos, Plateau 

5. Ahmadu Maikukuma Doka, Kaduna 

6 Ali Dansarki Katsina 

7 Abdu Zakin Kaka Batagarawa, 
Jigawa 

8. Alhaji Bawa Maikukuma Kaita, Katsina 

9. Baba Dan'alhaji Misau, Katsina 

10. Dankashi Maikukuma Katsina 

11. Danwanzam Maikukuma Katsina 

12. Habibu Sakarci Katsina 

13. Ibrahim Nattabu Katsina 

14. Isa Yaro Naziri Bebeji, Kano 

15. Idiris Musa Gadar Gadar 

Tamburawa Tamburawa 

16. Isa Garba Sufa Jogana Gezawa, Kano 

17. Ibrahim Maikukuma Dangulmi, 
Kaduna 

18. Lanladu Rimi, Katsina 

19. Maryam Dankaka Rogo, Kano 

20. Mamman Duka Jogana Gezawa, Kano 

21. Muhammadu Talle Falla Jogana, Kano 

22. Muhammadu Ali Kwajalawa 

23. Minkaila Maikukuma Kano 

Durmidai 

24. Natanko Mairinshi Limawa, Kano 

25. Nasiru Garba Sufa Jogana, Kano 

26. Nura Garba Sufa Zango, 
Nasarawa 

27. Shekarau Bagware Minna, Niger 

28. Salisu Sa'i Maikukuma Kano 

29. Shitu Danmowa Hardawa 

30. Shehu Maikukuma Katsina 

31. Waziri Maikukuma Katsina 

32. Ibrahim Gari da Jihan Dawa | Katsina 

33. Magajin 'Yanbi Marai Sokoto 


Makadan Gangi /Caji, Kurya, Bishi, Kumsa 
Lamba | Sunan Makadi/Makadiya Gari da Jiha 
1 Atta Maikurya Argungu, Kebbi 


54 


2. Adahama Gadar G/ Malam, Kano 
Tamburawa 

3. Alaramma Mai Bishi K/Danja, 
Kawanar Danja Katsina 

4. Almu Nagarba Tadeta Danbatta, Kano 
Rowantsa 

5. Bala Tamburawa G/Malam, Kano 

6. Bala Babban Daki Kano 

7. Bakoshi Maituru Sabon Birni, 

Sokoto 

8. Basiru Kure Gora Madobi, Kano 

9. Dungu Maibishi Kiyawa, Jigawa 

10. Dandare Maikurya Argungu, Kebbi 

11. Danmati Maigangi Warawa, Kano 

12. Danmani Caji Bauchi 

13. Garba Dawasa Kurya Kurya 

14. Hassan Maigangi Kano 

15. Hamisu Sarkin Kida Kano 

16. Hamza Caji Kano 

17. Haru Nakado Tsakiya Mai Danbatta, Kano 
Kawari 

18. Gamba Maifaru Dungurmi Danbatta, Kano 

19. Inu Caji Dausayi Gezawa, Kano 

20. Isa Shafi'u Gwazaye Gwale, Kano 

21. Jika Maigangi Kankiya Kankiya, Katsina 

22. Jatau Mai Kurya 

23. Jibrila Makidin Maza G/ Malam, Kano 
G/Tamburawa 

24. Kiriwa Danguguwa D/Tofa, Kano 

25. Lawan S. Kila Gwarzo, Kano 

26. Manu Maikurya Gezawa, Kano 
Gunduwawa 

27. Magaji Maigangi Beguwa Minjibir, Kano 

28. Musa Mai Bankura Rimaye Ungogo, Kano 

29. Nakumbo Maigangi Ungogo, Kano 

30. Na Gelu Maigangi Fagge, Kano 

31. Sale Illela Mai Kumsa Illela, Sokoto 

32. Shafi'u Maigangi Aisami Gwale 

33. ShaGari da Jiha Adamu G/ Malam, Kano 
Tamburawa 


55 


34. Shafi'u Maigangi Zarewa Rogo, Kano 
35. Usman Sarkin Tauri (Kurya) | Kurya, Zamfara 
36. Tanko Maigangi Kauran Namoda, 
Zamfara 
37. Raben S.Kila Maibishi Gwarzo, Kano 
38. Dando Maigangi Tofa, Kano 
39. Umar Na Maiyaki Argungu, Kebbi 
40. Wada Danliti Maigangi D/Tofa, Kano 
41. Yahaya Maikurya Kauran Nomada, 
Gusau 
42. Ya'u Mayau Yanzaki Minjibir, Kano 
43. Yalwa Maigangi Kano 
44. Sule Illela Maikumsa Sokoto 
Makadan Kwarya/Amada 
Lamba | Sunan Makadi/Makadiya Gari da Jiha 
1. Amina “Yar Kano Sokoto 
Maikwarya 
2. Amina Tababa Karfi, Kano 
3. Binta Matawalle Unguwa Tarauni, Kano 
Uku 
4 Fati Diyar Isa Sokoto 
5. Fatima Lazare Nijar 
6 Fatima Miltara Ungogo, Kano 
7. Hauwa Uwar A'i Rimaye Ungogo, Kano 
8. Iya Abu Mai Kidin Kwarya Kano 
9. Jimmai Danfari Warawa, Kano 
10. Jimmale Maikwarya Warawa, Kano 
11. Jatau Maikwarya Katagun 
12. Kande Maikidin Yanmata Ladin Makoli, 
Kano 
13. Kyauta Dillaliya Kano 
14. Maidanwake Dindede Tofa, Kano 
15. Rahinatu Zabiya Mai 
Kwarya 
16. Saudan Danyarbawa Kano 
Maikwara 
17. Sha'awa ‘Yar Malam Azare, Bauchi 
18. Sarkin Kida Maikwarya D/Tofa, Kano 
19. Tine Maikwarya D/Tofa, Kano 


56 


20. 


Tabawa Tijjani 


Tudun Wazirci, 
Kano 


21. Uwani Maikwarya D/Tofa, Kano 

22. Uwani Maikidan Kwarya Sumaila, Kano 

23. ‘Yar Abu Maikidin Kwarya Galadanci, Kano 

24. Yahanasu 'Yarkankanuwa D/Tofa, Kano 

25. Zuwaira Maikwarya Nijar 

26. Mariya Tudun Wazirci Gwale, Kano 

27. Tagwaggole D/Tofa, Kano 

28. Zawaire Maikwarya Kano 

30. Auta Ka Arin Wali Yakasai Fagge, Kano 

31. Barmani Choge Funtua, Katsina 

32. Hauwa Mai Amada Gwarzo, Kano 

33. Lami Tudun Wazirci Gwale, Kano 

34. Mari Duduwa Kano 

35. Uwani Jiniya Kwana Hudu Nasarawa, Kano 

36. Uwaliya Mai Amada Gwale, Kano 

37. Yalwa Tudun Wazirci Gwale, Kano 

38. Yargyanu Malunfashi, 

Katsina 
39. Zilai Tudun Wazirci Gwale Kano 
Makadan Kuwaru 
Lamba Sunan Gari da Jiha 
Makadi/Makadiya 

1. Abdu Dan Hassan Na I Gwadabawa, 
Sokoto 

2. Abdu Dan Hassan Na II Gwadabawa, 
Sokoto 

3. Hassan Dan Jibir Gwadabawa, 
Sokoto 

4. Maihasanu Danhassan Gwadabawa, 
Sokoto 

5. Magaji Sama'ila Gwadabawa, 
Sokoto 

6. Magaji Ummari Gwadabawa, 
Sokoto 


57 


7. Abu Dankurma Maru Maru, Zamfara 
Makadan Jauje 
Lamba | Sunan Makadi/Makadiya Gari da Jiha 
1. Kanwa Maijauje Hadeja, Jigawa 
2. Maigari da Jiha Maijauje Kwantagora, 
Niger 
3. Muhammadu Shayi Katsina 


4. Magajiya Maijauje Danbabba, 
Kano 
5. Zubairu Sarkin Jauje Ringim, Jigawa 
Sankara 


Makadan Gambara 


Lamba | Sunan Makadi/Makadiya 


Gari da Jiha 


1. Abdu Yargaba Funtua, Katsina 

2. Bada Hoda Hadeja, Jigawa 

3. Gambo Gambara Babura, Jigawa 

4. Garba Kaya Isa 

5. Isa Yaro-Bagudu Tudunwada, 
Kano 

6. Liman Fagen Kawo D/Tofa, Kano 

YA Magaji Sama'ila Gwadabawa, 
Sokoto 

8. Mati Maigambara Gezawa, Kano 

9. Musa Maigambara Kano 

10. Na'uwale Maigambara Katsina 

11. Sale Gambara Funtua, Katsina 


Makadan Duma, Dundufa 


Lamba | Sunan Makadi/Makadiya | Gari da Jiha 
1. Ausa Maiduma Kagara Kagara, Niger 
2. Aminu Musa Maidundufa Bichi, Kano 

3. Bala Osi Maidundufa Daura, Katsina 
4. Bazai Zabe Mai Duma Kano 

5. 'Dannaito Maiduma Kagara, Nijar 
6. Dogo Na'abu Maialgajabba | Gumel, Jigawa 


58 


7. Garba Tamdu Mai Duma Sokoto 
Isa 
8. Muhammad Cibici Kano 
Maidundufa 
9. Na Zuwaira Maiduma Bichi, Kano 
10. Shehu Danyaro Kano 
Maidundufa 
11. Turbe Mai Yanduma Mafara, 
Zamfara 
12. Wa Ka So Kagara Maiduma | Mafara, 
Zamfara 


Makadan Jarka, Buta, Gora, Shantu 


Lamba | Sunan Makadi/Makadiya | Gari da Jiha 

1. Amaniyo Daki Jarka Ungogo, Kano 
Fanisau 

2. Tabawa Maigora Sumaila, Kano 

3. Uwani Maijarka Kaduna 


4. Ustaz Maijarka Gwale, Kano 
Tudunwazirci 

5. Go Slow Maijarka Rimin Ungogo, Kano 
Kebe 


Mu 'azu Dakijarka 


Katsina 


6. 

7. Hasiya Maibuta Warawa, Kano 
8. @'ishatu Mai Shantu Maiduguri 

9. Fanta Maishantu Maiduguri 


Makadan Zari, Banga, Kwakwale, Kuge 


Lamba | Sunan Makadi/Makadiya Gari da Jiha 
1. Ango Maizari S/Birnin, 
Sokoto 

2. Abdullahi Magajin Banga Kano 

3. Danbaba Maikwakwale Kano 

4. Isiyaku Kuge Kano 

5. Hamidu Kuleri Maizari S/Birni, Sokoto 

6. Maibulala D/Tofa, Kano 

7. Yashe Tsohuwa Maizari S/Birni, Sokoto 
Makadan Taushi 

Lamba | Sunan Makadi/Makadiya Gari da Jiha 

1. Abdu Dandarbu Wurno, Sokoto 


59 


2. Ahmadu Mailauni Bakura, 
Zamfara 
3. Aliyu Dandawo Argungu, 
Yawuri, Kebbi 
4. Bankar Lailaba Argungu, 
Yawuri, Kebbi 
5. Bala Sarkin Taushin Kano Kano 
6. Bala Jankidi Sarkin Gusau, Zamfara 
Taushin Sakkwato/Gusau 
7. Garba Maitaushi Hadeja, Jigawa 
8. Ibrahim Dantsiga Bakori, Katsina 
9. Ibrahim Gurso Mafara, 
Zamfara 
10. Idi Dangiwa Zuru, Kebbi 
11. Amadu Mailauni Bakura, 
Zamfara 
12. Muhammadu Dangurso Dagel, 
Sakkwato 
13. Mamman Sarkin Taushin Katsina 
Sarkin Katsina 
14. Mamman Inyaga Argungu, Kebbi 
15. Makada Augi Sabon Birni Sokoto 
16. Sa'idu Maidaji S/Birni, Sokoto 
17. Makada Daushe S/Birni Sokoto 
18. Makada Mamman Gumi Kaduna 
19. Sarkin Makada Sahabi Gusau, Zamfara 
20. Tunau Maitaushin Sarkin Katsina 
Katsina 
21. Tando Kangiwa Argungu, Kebbi 
22. Sani Aliyu Dandawo Yelwa | Yauri, Kebbi 
23. Sa'idu Makada Kwantagora | Kontagora, 
Niger 
24. Danmalam 'Yarkohji 'Yarkohji, 
Zamfara 
Makadan Bandiri/Mandiri 
Lamba Sunan Abin kida 
Makadi/Makadiya 
1. Abarasi Fagge Bandiri /Sitidiyo 
2. Abbas Yakasai Bandiri /Sitidiyo 


60 


61 


3. Abdurrahman Dan'auta Bandiri/Sitidiyo 
Fagge 
4. Aminu Ibrhaim Minjibir Bandiri/Sitidiyo 
(Dogo) 
5. Adda'u Narimi Bandiri 
6. Aliyu Hausawa Bandiri 
WA Almustafa Khalifan Bashir | Bandiri 
Tashi 
8. Akilu Zage Bandiri 
9. Abba Hayakallah Bandiri 
10. Abba Dangano Bandiri 
11. Ahmad Lawan Sharifai Bandiri 
12. Ahmad Dangwammaja Bandiri/Sitidiyo 
13. Alhaji Danladi (Kandamo) | Bandiri 
Minjibir 
14. Aminu Sani Maisa'a Bandiri 
15. Abdullahi Injiniya Bandiri 
16. Abdulhamid Dantata Koki | Bandiri 
17. Abbas Warure Bandiri 
18. Ado Maisana'a Bandiri 
19. Abdullahi Agadasawa Bandiri 
20. Bala Musa Kabara Bandiri 
21. Barista Lawan Yaro Bandiri 
Magashi 
22. Bashir Dan'musa Bandiri 
23. Bala Abdullahi Bandiri 
24. Bashir Karami Dandago Bandiri 
25. Bashir Abubakar Dandago | Bandiri/Sitidiyo 
26. Bashir Tashi Fagge Bandiri /Sitidiyo 
27. Baffaya Marmara Bandiri 
28. Barhama Adamu Bandiri 
Namanda 
29. Habibu Rabiu Maidiwani | Bandiri 
30. Huraira Rabi'u Bandiri /Sitidiyo 
31. Hadiza A.S. Muhammad Bandiri/Sitidiyo 
32. Hajara Yusif Baba Bandiri /Sitidiyo 
33. Faruk Yahya Faruk Bandiri 
34. Faruk Halifa Bandiri 
35. Hamisu Tukur G/Kaya Bandiri /Sitidiyo 
36. Hasanul Basari Bandiri 


37. Isma'il Musa (Ila) Bandiri 

38. Ibrahim Yusif Kaulahi Bandiri 

39. Ibrahim Dantalata Bandiri 
Gwamai 

40. Ibrahim Zakiru Bandiri /Sitidiyo 

41. Jibrin Maikazimiyya Bandiri 
Dangim 

42. Jamilu K/Waika Bandiri/Sitidiyo 

43. Ja'afaru Akilu Aliyu, Sojan | Bandiri/Sitidiyo 
Ma'aiki 

44. Kabiru Umar (Na'umbo) Bandiri 

45. Kabiru Magoga (Malam Bandiri 
Kwakwa) 

46. Kabiru Usman U/Uku Bandiri /Sitidiyo 

47. Kamalu Fagge Bandiri 

48. Lawan Saminu Tofa, Bandiri 
Maisufaye 

49. Liman M. Bala Dan'aljanna | Bandiri 

50. Ma'aruf Abdu (Shatan Bandiri 
Ma'aiki) 

51. Magaji Magashi Bandiri 

52. Magaji 'Yantandu Bandiri 

53. Musa Sadauki Bandiri 

54. Madaki Ishak Bandiri 

55. Muntari Makwarari Bandiri 

56. Nura Dan alaramma Bandiri 

57. Nura Sheka Bandiri 

58. Nasidi Musa Bandiri 

59. Sadik Marmara Bandiri 

60. Sunusi Danladi (Chanko) | Bandiri 

61. Saminu Muzu-Muza Bandiri 

62. Surajo Sufyanu Gogori Bandiri 

63. Suraj Yaro Daiba Bandiri 

64. Sayyadi Ali Bandiri 

65. Sardaunan Bege Bandiri 

66. Sidi Musa Sanka Bandiri 

67. Usman Zage Bandiri 

68. Umar Yakubu Tauraruwa | Bandiri 

69. Yakub Adam Maisharifiya | Bandiri 

70. Yusif Dingim Shehu Bandiri 


62 


63 


71. Yusif Ahmad Kabara Bandiri 
72. Yahaya Lawan Kabara Bandiri 
73. Yusif Adamu Danhassan Bandiri 
74. Umar Abdul aziz Baba Bandiri/Sitidiyo 
(Fadar Bege) 
75. Rabi'u Usman Baba Bandiri /Sitidiyo 
76. Zakari Yusif Malfa Bandiri 
77. Jamilu Kofar Waika Kano Bandiri/Sitidiyo 
78. Kabiru Dandogarai Bandiri/Sitidiyo 
79. Kabiru Maulana Bandiri/Sitidiyo 
80. Kabiru Musa Taila Sitidiyo 
81. Kabiru Yari Gusau Sitidiyo 
82. Kamsusi Bala Maiyafe Bandiri/Sitidiyo 
83. Asma'u Yusif Bandiri/Sitidiyo 
84. Faki Musa Bandiri/Sitidiyo 
85. Fainusa Sawaba Bandiri/Sitidiyo 
86. Fa'iza Badawa Bandiri/Sitidiyo 
87. Hajara Yusif Baba Bandiri/Sitidiyo 
88. Hadiza A.S. Muhammad Bandiri/Sitidiyo 
89. Huraira Rabi'u Bandiri/Sitidiyo 
90. Na'ima Rabi'u Bandiri/Sitidiyo 
91. Na'ima Yakubu Sheka Bandiri/Sitidiyo 
92, Rabi'ah Sharif Bandiri/Sitidiyo 
93. Rumassa'u Muhammad Bandiri/Sitidiyo 
94. Sadiya Lawan Fagge Bandiri/Sitidiyo 
95. Ummulkairi Bashir Bandiri/Sitidiyo 
Dandago 
96. Ummuhani Sagagi Bandiri/Sitidiyo 
97. Auwalu Umar Gawuna Bandiri/Sitidiyo 
98. Amina Jibrin Tofa Bandiri/Sitidiyo 
99. Mukhtar Yusuf Magashi Bandiri/Sitidiyo 
Makadan Sitidiyo 
Lamba | Sunan Makadi/Makadiya Wurin Kida 
1. Ahmad Mahmud Gusau Sitidiyo 
2. Aminu Ladan Abubakar Sitidiyo 
(ALA) 
3. Auwalu Iguda Yakasai Sitidiyo 
4. Abdullahi Matasa Lafiya Sitidiyo 
5. Abubakar Musa Madihi, Sitidiyo 


Kaduna 


6. Auwalu Umar Ganuwa | Sitidiyo 
7. Ahmad Abubakar Baffajo Sitidiyo 
8. Auwlau Siddi Gombe Sitidiyo 
9. Abdullahi Dangano Sitidiyo 
10. Aliyu B. Adamu Sitidiyo 
11. Aminu Shehu Sani Sitidiyo 
12. Ahmadu Jarumi Jos Sitidiyo 
13. Aminu Eja Sitidiyo 
14. Aliyu Babanzara Sitidiyo 
15. Aliyu Zakiyu Haruna Sitidiyo 
16. Abdullahi Shugaba, Sitidiyo 
Nasarawa 
17. Ahmad Jammi Jos Sitidiyo 
18. Babangida Abdulkadir, Sitidiyo 
Lafiya 
19. Bashiru Bala Maigoro, Sitidiyo 
Sokoto 
20. Balarabe Halifa Bukur Jos | Sitidiyo 
21. Binta Labaran Fati Nijar Sitidiyo 
22. Buhari Nasidi Wudil Sitidiyo 
23. Buhari Shehu Sitidiyo 
24. Dauda Adamu Kahutu Sitidiyo 
Rarara 
25. Dahiru Muhammad Nijar Sitidiyo 
26. Dayyabu Da'a Kaduna Sitidiyo 
27. Faruku Ibrahim Ayagi Sitidiyo 
28. Gambo Masta Nijar Sitidiyo 
29. Habibu Hakimi Nijar Sitidiyo 
30. Hadi Auta Katsina Sitidiyo 
31. Hami Halifa Funtuwa Sitidiyo 
32. Hassan Akarami Taura Sitidiyo 
33. Hassan Yaro Funtuwa Sitidiyo 
34. Hassan Halifa Kaduna Sitidiyo 
35. Hasanul Basari Sitidiyo 
36. Habibullahi Lukman Zariya | Sitidiyo 
37. Husaini Sa'adu Ungogo Sitidiyo 
38. Ibrahim Ibrhaim Kofar Sitidiyo 
Mata 
39. Idi Maye Gashuwa Sitidiyo 


64 


40. Isa Nasiru Baba Sitidiyo 


41. Isma'il Jagyaya Sitidiyo 
42. Iyal Garkuwa Katsina Sitidiyo 
43. Lawan Yaro Yakasai Sitidiyo 
44. Magaji Sadi 'Yantadu Sitidiyo 
45. M. Nasiru Sudani Bauchi Sitidiyo 
46. Mal. Isa Sokoto Sitidiyo 
47. Mal. Nura Birnin Kebbi Sitidiyo 
48. Mal. Muhammadu Yamai Sitidiyo 
49. Mal. Surajo Maradi Sitidiyo 
50. Maryam A. Baba Hausawa | Sitidiyo 
51. Murja A. Baba Hausawa Sitidiyo 
52. Maryam Sale (Fantimotin | Sitidiyo 
Waka) 
53. Misbahu Dungun Mw'azu Sitidiyo 
Katsina 
54. Misbahu M. Ahmad Sitidiyo 
55. Mishabu Sale Ganuwa Sitidiyo 
Katsina 
56. Muhammad Hafiz Sitidiyo 
Abdullah 
57. Mahmoud Nagudu Sitidiyo 
58. Muhammad Kasim Zariya | Sitidiyo 
59. Muhammad Sani Gumel Sitidiyo 
60. Muhammad Sharif Fatihu Sitidiyo 
61. Mujitafa Abbas Katsina Sitidiyo 
62. Muntari Dankaka Katsina | Sitidiyo 
63. Muktari Zakiru Lakwaja Sitidiyo 
64. Murjanatu Bukhari Adam Sitidiyo 
65. Musa Garba Gashuwa Sitidiyo 
66. Mustafa Lawali Gusau Sitidiyo 
67. Mustafa Muhammad Kebbi | Sitidiyo 
68. Mustafa Umar Baba Sitidiyo 
69. Mustafa Ussaru Sitidiyo 
70. Naja Ta'annabi Sitidiyo 
71. Naziru Abdullahi Magoga Sitidiyo 
72. Nazifi Asnanic Sitidiyo 


65 


73. Nura Sufi Sokoto Sitidiyo 


74. Rabi'atu S. Haruna Kaduna | Sitidiyo 
75. Rabi'u Takalafiya Sitidiyo 
76. Ramlatu Hafiz Kofar Sitidiyo 
Mazugal 
77. Sadi Sidi Sharifai Sitidiyo 
78. Sadik Zazzabi Sitidiyo 
79. Salihu Yoyo Wudil Sitidiyo 
80. Salisu Idris Rangadadau Sitidiyo 
81. Sammani Bala Mai Sitidiyo 
Yarmage 
82. Sama'ila Muhammad Sitidiyo 
Sokoto 
83. Sani Aliyu Kofar Kaura Sitidiyo 
Katsina 
84. Sani Muhammadu Sitidiyo 
Abdullahi (Salo) 
85. Sani Bulbula Jos Sitidiyo 
86. Sani Garba A.S. Sitidiyo 
87. Shafi'u Mai Iyas Katsina Sitidiyo 
88. Shamsu Majidadi Katsina Sitidiyo 
89. Shamsu Sha'iri Gusau Sitidiyo 
90. Sharif Sale Jos Sitidiyo 
91. Sharu Sani Madigawa Sitidiyo 
92. Sidi Abba Sitidiyo 
93. Sidi Jabir Jos Sitidiyo 
94. Tijjani Muhammad Milla Sitidiyo 
95. Umar Yakub Tauraruwa Sitidiyo 
96. Ummi Sidi Fari Sitidiyo 
97. Yahya Abubakar Gananne | Sitidiyo 
98. Ali Isa Jita Sitidiyo 
99. Abba Yakubu Sitidiyo 
100. Abdulmalik Aminu Sitidiyo 
101. Abdul M. Adamu (Baga Sitidiyo 
Hotoro) 
102. Abdullahi Idris Sitidiyo 


103. Abubakar Sani (Danhausa) | Sitidiyo 


66 


104. Abubakar Kabiru Sitidiyo 
Muhammad 

105. Adamu Hassan Nagudu Sitidiyo 

106. Ahmad Maiwaka Sitidiyo 

107. Ammar Umar Sitidiyo 

108. Auwal Lamar Sitidiyo 


109. Bala Adamu Tarauni Sitidiyo 
110. Bashari Walwala Sitidiyo 
111. Farida Bashir Sitidiyo 
112. Faruk Nagudu Sitidiyo 
113. Gali D.Z. Sitidiyo 
114. Habibu Datti Sitidiyo 
115. Hassan Maiduniyar So Sitidiyo 
116. Idris M. Usman (Dris Sitidiyo 
Nagudu) 
117. Ibrahim Datti Maidama- Sitidiyo 
Dama 
118. Ibrahim Danko Sitidiyo 
119. Jamilu Roja Sitidiyo 
120. Kamal Lafazi Sitidiyo 


121. Lawan Yusuf Dala Sitidiyo 
122. Mudassir Kasim Sitidiyo 
123. Mujiburrahman Walwala Sitidiyo 
124. Munir Mukhtar Sitidiyo 
125. Mustafa Lafazi Sitidiyo 
126. Mustafa Fanandas Sitidiyo 
127. Nabahani Dan 'auta Sitidiyo 
128. Musa Usman Muhammad Sitidiyo 
(Mosinho) 
129. Nafi'u Gwammaja Sitidiyo 
130. Nafi'u Salisu Sitidiyo 
131. Nafi'u Nafson Gwale Sitidiyo 
132. Naziru M. Ahmad Sitidiyo 
133. Nura M. Inuwa Sitidiyo 
134. Naira Maisalati Sitidiyo 
135. Nura Muhammad Sitidiyo 
Abubakar 
136. Rabi'u Dalle Sitidiyo 
137. Rabilu Abdullahi Kabuga Sitidiyo 


67 


138. Sa'idu Ishak Nagudu Sitidiyo 


139. Salisu Hassan Gama Sitidiyo 
(Buruntumau) 
140. Salisu Maisalati Sitidiyo 
141. Sani Muhammad Abdullahi | Sitidiyo 
(Sani Solo) 
142. Shehu Giwa Sitidiyo 
143. Sirrin Mai Lafazi Sitidiyo 
144. Sani Hassan Sitidiyo 
145. Sulaiman Bocal Sitidiyo 
146. Sunusi Tasiu Sitidiyo 
147. Tasi'u Unuguwa Uku Sitidiyo 
148. Tijjani Gandu Sitidiyo 
149. Umar M. Sharif Sitidiyo 
150. Usman S. Aliyu Sitidiyo 


151. Usaini Abubakar Usaini Sitidiyo 


Danko 

152. Yakubu Muhammad 2 Sitidiyo 
Effect 

153. Yusuf Karkasara Sitidiyo 


154. Zaharaddini Karmatako Sitidiyo 
155. Zaharaddini Muhammad Sitidiyo 
(Dini Bomfire) 


156. Zuhriyya Usman Sitidiyo 
157. Zainab Abdullahi Sitidiyo 
(Daimond) 
158. Abdullahi Maiti Sitidiyo 
Tukuntawa 
159. Aminu A.T.O Sitidiyo 
160. Aisha Wazobiya Sitidiyo 
161. Asma'u Mansur Sitidiyo 
162. Asma'u Saddik Sitidiyo 
163. Bello Billy O. Sitidiyo 
164. Danladin Kima Sitidiyo 
165. K. Arrows Sitidiyo 
166. K. Boys Sitidiyo 
167. Mubarak Nuhu Sitidiyo 
168. Mubarak Adam (T. money) | Sitidiyo 
169. Nasir Nas B. Sitidiyo 


68 


170. Naziru Hausawa Sitidiyo 
171. OJ Yaks Sitidiyo 
172. Saifullahi Ibrahim (Doctor | Sitidiyo 
Pure) 
173. Usman Ibrahim , Desert Sitidiyo 
Caraban 
174. Rabi Babangida Minjibir Sitidiyo 
175. Farida Yusuf Sitidiyo 
176. Fiddausi 'Yar Dubai Sitidiyo 
177. Hauwa Ali Baba Sitidiyo 
178. Hauwa Warure Sitidiyo 
179. Humaira Sharif Sitidiyo 
180. Jamila A. Sadi Sitidiyo 
181. Jamila Ibrahim Sitidiyo 
Muhammad (Jamila DZ) 
182. Jamila Sabo Sitidiyo 
183. Khadija Daura | Sitidiyo 
184. Khadija Ali Sulaiman Sitidiyo 
185. Maryam Din Momo Sitidiyo 
186. Na'ima Muhammad Sitidiyo 
187. Nafisa Sani Sitidiyo 
188. Naja'atu Ta Annabi Sitidiyo 


69 


189. Sa'a Isa Muhammad Sitidiyo 
190. Sa'adatu Gandu Sitidiyo 
191. Shafa'atu Muhammad Sitidiyo 
Adam 
192. Suhaimo Golding Sitidiyo 
193. Suwaiba Muhammad Sitidiyo 
194. Ummi Nagarta Sitidiyo 
195. Fati Lawan Sitidiyo 
196. Zainab A. Baba Sitidiyo 
197. Sulaiman SMY (Ga) Sitidiyo 
198. Kabiru Khumar Sano Sitidiyo 
199. Sani Danja 2 Effect Sitidiyo 
200. Aminu Garba Maidawayya | Sitidiyo 
201. Usman Sarki Sitidiyo 
202. Bello Bocal Sitidiyo 


Mabusa Kaho 


Lamba Sunan Maibusa Gari da Jiha 
1 Adahama Nagwarmai G/Malam, Kano 
2. Ahalan Sidi Maikaho Kofar, Zage, 
Kano 
3. Amadudu Hausawa Gwale, Kano 
4. Aminu Maikaho Gezawa, Kano 
5. Abba Madawa Dambabba, 
Kano 
6. Aminu Tonawa Minjibir, Kano 
7. Alasan Sani Alaska Danbatta, Kano 
8. Ayuba Zara Mahuta Fulani | Danbatta, Kano 
9. Basiru Maikaho Sharada, Kano 
10. Duna Uban Ali Kurna Ungogo, Kano 
11. Danma'u Zango Taka Taka, Jigawa 
12. Dangami Aisani Gwale, Kano 
13. Gajere Kulkul Dala, Kano 
14. Ibrahim Nasara Takai Danbatta, Kano 
15. Isan Makada Warure Gwale, Kano 
16. Jauro Maikaho Kulkul Dala, Kano 
17. Jibadau Hausawa Gwale, Kano 
18. Kawu Hogan Sharada Municipal, Kano 
19. Kawu Warure Gwale, Kano 
20. Kurciya Gandarawa Danbatta, Kano 
21. Kago Na'unguwar Zairai Danbatta, Kano 
22. Hado Goje Danbatta, Kano 
23. Murtala Sambauna Minjibir, Kano 
24. Murtal Maikaho Kunya Minjibir, Kano 
25. Muhammadu Gana Nasarawa, Kano 
26. Mai Roti Kofar Wambai Fagge, Kano 
27. Kamilu Maikaho Adakawa, Kano 
28. Maididima Dandago Gwale, Kano 
29. Na'uwa Kulkul Dala Dala, Kano 
30. Narado Maikaho Gaya, Kano 
31. Nakatanmaikaho Municipal, Kano 
32. Uzairu Tamburawa G/Malam, Kano 
33. Usaini Kado Kofar Naisa Gwale, Kano 
34. Rabi'u Gezawa Minjibir, Kano 


70 


35. Soli Maikaho Birniwa, Jigawa 
36. Siraja Sarbi Minjibir, Kano 
37. Sale Mai Kaho Gezawa, Kano 
38. S. Kila Samegu Kumbotso, 
Kano 
39. Sama'ila Kurama Dala, Kano 
40. Shagari da Jiha Maikaho Zariya, Kaduna 
Zazzau 
41. Toka Wudil, Kano 
42. Yakubu Gawan Dorayi Wudil, Kano 
43. Yaman Dada Tukuntawa Nasarawa, Kano 
44. Yaro Malam Hadi Fagge, Kano 
Mabusa Algaita 
Lamba Sunan Maibusa Gari da Jiha 
1. Abdu Algaitar Kadandan Katsina 
2. Abubakar Algaitar Yantumaki, 
Yantumaki Katsina 
3. Abubakar Algaitar Chiranchi, 
Chiranchi Katsina 
4. Abubakar Gandun Albasa Gandun Albasa, 
Algaitar Kano Kano 
5. Babangida Ramu Algaitar Batsari, Katsina 
Batsari 
6. Balarabe Algaitar Dutse Dutse, Jigawa 
7. Bala Gandun Albasa Gandun Albasa, 
Algaitar Kano Kano 
8. Bello Gandun Albasa Gandun Albasa, 
Algaitar Kano Kano 
9. Dandada Algaitar Kano Kano 
10. Ibrahim Algaitar Kafin Soli | Kankiya, 
Katsina 
11. Isiyaku Algaitar Kura Kura, Kano 
12. Ibrahim Isa Algaitar Batagarawa, 
Batagarawa Katsina 
13. Idris Wagini Wagini, Katsina 


71 


14. Iliyasu Algaitar Kaura Katsina 

15. Muhammadu Algaitar Kano 
Kano I 

16. Muhammadu Algaitar Kano 
Kano II 

17. Murtala Algaitar Kano Kano 

18. Muhammadu Algaitar Kaduna 
Zazzau 

19. Muhammadu Talle Agaitar | Kano 
Dankadai 

20. Misbahu Algaitar Magajin | Katsina 
Rafi 

21. Nasiru Algaitar Kano Kano 
Gandun Albasa 

22. Nanu Algaitar Faskari Katsina 

23. Shu'aibu Adamu Algaitar Kano 
Bichi 

24. Salisu Algaitar Katsina Katsina 

25. Sada Algaitar Mijidadin Katsina 
Sagero 

26. Ummaru Algaitar Dutse Jigawa 

27. Umar Algaitar Kano Kano 
Gandun Albasa 

28. Wadatau Algaitar Katsina 
Kadandan 

29. Yusif Algaitar Karfi Katsina 

30. Talle Algaita Hadeja Jigawa 

31. Haruna Kogo Katsina 

32. Kabiru Shema Algatar Katsina 
Shema 

Mabusa Sarewa 

Lamba Sunan Maibusa Gari da Jiha 

1. Auwo Maisarewa Rimin Gwale, Kano 
Gata 

2. Buba Maisarewa Bunkure, Kano 

3. Bala Maikoroso Na'ibawa Kumbotso, Kano 

4 Buba Maisarewa Bunkure | Kano 


72 


5. Dungu Maisarewa Katsina 
Malunfashi 

6. Babu Maishasha Bunkure, Kano 

7. Dungu Maisarewa Kiyawa, Jigawa 

8. Danggogo Na'isa Malunfashi, 
Katsina 

9. Goga Yaro Bichi, Kano 

10. Sale Dankusu D/Tofa, Kano 

11. Tambaya Garko, Kano 

12. Na auwa Rimin Gado, 
Kano 

13. Bawa Namiji Jega Jega, Kebbi 

Mabusa Bango 

Lamba Sunan Maibusa Gari da Jiha 

1. Babayo Maibango Auyo, Jigawa 

2. Dandada Dankumama Sokoto 

3. Mahiru Madubi Fagi 


73 


